


Dar Es Saalam - 2014 


As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmaiLcom 

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehe- 
mu yoyote ya toleo hili, kuitunza katika mfumo ufaka- 
owezesha kunakiliwa au kukisambaza kafika aina au 
namna yoyote ile, iwe elektroniki, kuchapa, kunakilisha, 
kurekodi au vinginevyo bila kupata ruhusa kutoka kwa 
mwenye haki miliki. 


ISBN: 978-9944-83-668-5 


Mwandishi: 

Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 


Ofhman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Shaaban Khambi 
Ibrahimu H. Kabuga 
Alfinoluk Graphics 
Sarkhan Isgandarov 
Nijaf Garibov 



Othman Nuri TOPBASH 



DIBAJI 


Sifa za Milele na shukrani kwa Mola wetu Mka- 
rimu kwa kutujaalia kuwa katika Ummah wa Mtume 
Kipenzi wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na kumleta kwa 
wanadamu kama mnara wa maadili bora! ... 

Salamu na amani ya miele iende kwa Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), familia na Maswahaba 
zake, kwa kuwalea Maswahaba na kuwainua mith- 
ili ya nyota mbinguni, na kwa kuwapa wanadamu 
zawadi kubwa isiyokuwa na kifani ambayo ni Asr-u 
Saadah, yaani Zama Furahal... 

Zama za Furaha, ni kipindi kile cha wakati wa 
amani na furaha, ambapo binadamu walifurahia mai- 
sha mazuri na yenye neema nyingi mno. 

Zama hizi za Furaha zilikuwa ni zama zilizopata 
heshima ya kuishi ndani yake Mtukufu Mtume (s.a.w); 
zama ambazo zilishuhudia kuteremshwa kwa Qur’an 
Tukufu ambayo ni chemchem ya mwongozo kwa 
wanadamu wote. Ni zama hizo za kipekee ambazo 
zilishuhudia kuibuka kwa kizazi adhimu cha Maswa- 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


haba, ambao walibeba Nuru ya Utume na kuipeleka 
katika ardhi na maeneo ya mbali zaidi; Maswahaba 
ambao walijenga ustaarabu wa wema, hekma na haki 
kwa kufikia vilele vya juu kabisa vya upendo, huruma 
na ukomavu katika historia ya dunia hii. 

Neno Asr-u Saadah pia limekuwa linatumika, 
mara kwa mara, kumaanisha kipindi na zama za 
Makhalifa Waongofu, mpaka kwa kizazi kilichofuata 
cha Tabiun na hata mpaka kilichofuata baada ya 
hicho, yaani Tabiu Tabiin. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) anasema: 
“Zama zilizokuwa bora katika ummah wangu ni za 
wale walioishi katika zama zangu, kisha watakaofuata 
baada yao na kisha wale wataokufuata baada yao ... 
“(Bukhari, As-habu’n-Nabi, 1) 

Kwa hivyo basi Asr-u Saadah ni zama zilizojaali- 
wa neema bora zaidi katika historia. Ni zama ambazo 
hazina mithili yake katika historia ya Uislamu na ni 
kipindi kilichopendwa na kitaendelea kukumbukwa. 

Baadhi maoni ya wanazuoni wanasema kwamba 
kiapo kilichoapwa juu ya Asr, au ‘zama’, katika Surat 
al-Asr, ni kinakusudia zama hizi za Asr-u Saadah, 
kwa kuwa ni katika kipindi hiki ambapo haki (ukweli) 
ulitenganishwa bayana dhidi ya batili (uongo ). 


Kinyume na mtazamo wa kiulimwengu na wa kinafsi. 





Dibaji 


Zama za Furaha, hakikuwa kipindi cha furaha na 
faraja za Kimaada. Bali ulikua ni wakati mgumu wa 
mapambano na maisha ya taabu. Lakini pia ulikuwa 
ni wakati ulioshuhudia neema tele ambazo ni maisha 
ya Mtume Mtukufu (s.a.w) pamoja na ujio wa dini ya 
Uislamu. 

Ulikua pia ni wakati ambapo ziliasisiwa kanuni 
bora ambazo zilihakikisha maisha ya amani na furaha 
ya binadamu wote katika dunia hii na Akhera 

Ni zama zilizoshuhudia ukatili, kinyonyaji na 
genge la dhulma vikiondolewa kupitia haki, uadilifu 
na maadili mema. 

Ni zama zilizoshuhudia mapinduzi makubwa 
kabisa kuwahi kutokea katika historia ya mwanada- 
mu, ambapo kiza cha tamaa kiliondoshwa kwa nuru 
tukufu ya hali ya kiroho na nyoyo zikakombolewa 
kutoka kwenye kifungo cha mwili. Kwa kifupi, ni 
zama ambazo mwanadamu alianza kuuacha uovu na 
kuelekea kwenye furaha ya milele. 

Hivyo basi, ili kuzielewa na kuzijua zaidi 
neema za kipeke za Uislamu ambao humuongoza 
mja kutoka kwenye giza na kwenda kwenye nuru, 
anatakiwa kuingia katika anga la Zama za Furaha. 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


WAPENDWA WASOMAJI! 

Lengo letu katika kitabu hiki, ambacho ni mku- 
sanyiko wa makala mbalimbali zilizoongezewa baadhi 
ya mifano ya ziada, ni kuhakikisha watu wanakuwa na 
uelewa wa zama hizo adhimu, zama tukufu. Kuhakik- 
isha hili linafanyika na kutoa mwanga mzuri zaidi 
juu ya tukio hili lenye kushangaza katika maendeleo 
ya shaksia ya mwanadamu, tumejitahidi kulibainisha 
na kulifanya lieleweke zaidi kwa kutoa mifano mingi 
zaidi ya kimaadili, wema na mambo yenye kuvutia ya 
zama hizo. 

Katika hili, nap enda kutoa shukr ani zangu za dhati 
kwa Dr Murat Kaya na kumwomba Mwenyezi Mungu 
Mtukufu kumlipa juhudi zake malipo yasiyo namwisho. 


Othman Nuri TOPBASH 


Desemba 2009 






Jamii Ya Watu Wa 
Zama Za Furaha 


*’Na wale walio tangulia, u’d kwanza, katika 
Wahajiri na Ansari, na walio wa/uata kwa weina, 
Muvnyezi Mungu amerUlhika nao, na wao wameml' 
hika naye: na amewaamlalia fiustani zipitazo n<ito 
kati yake, wailumu humo milele. tluko ndiko kufuzu 
kukuhwa."(at-Tawhah, 9:100) 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Wakati wa Zama za Ujahiliya, binadamu alizun- 
gukwa na wimbi kubwa la giza. Ujinga uliokithiri 
na kila aina ya dhambi na uhalifu uliovuka mipaka, 
vyote hivi vilikuwa ni sehemu ya maisha ya zama hizo. 
Mparaganyiko ulikuwa ukionesha sura yake mbaya 
bila kuchoka. Majangwa ya Arabia yaligeuka kuwa 
bahari za damu zinazotoka kwenye majeraha ya watu 
wasio na hatia. 


Sheria na haki vilikuwa milki ya wale wenye 
nguvu tu. Wale waliokuwa na nguvu waligeu- 
ka madhalimu wakiwakandamiza wanyonge na 
wale wasioweza kujitetea. Marehemu Akif Meh- 
med anasimulia aina ya ukatili huo akisema: 
“Kwa yule asiyekuwa na meno, basi ndugu zake wan- 
gemtafuna.” Hii ndio ilikuwa hali ya kila siku. 


Wanyonge waliokuwa wamekanyagwa chini ya 
miguu katili ya madhalimu, walipambana kila siku ili 
wapate kuishi, huku mayowe yao ya uchungu yakipita 
bila kusikika. 


o 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


Imani zenye kudhalilisha katika Zama za 

Ujahiliya 

Imani ya kweli ilipotoshwa. Baadhi, wakidhani 
kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali sana, waliami- 
ni kwamba uwezo wa Mwenyezi Mungu ulinasibish- 
wa katika vitu ya asili kama vile mawe, miamba, 
moto, miti au milima, ambavyo kwao waliviona vitu 
vitakatifu. Kulikuwa na baadhi ambao waliabudu vitu 
kama jua na mwezi na walivithamini na kuvitukuza 
wakidhani wangeweza kumflkia Mwenyezi Mungu 
Mtukufu Mtukufu. 

Wengine walikuwa wakiabudu viumbe visivy- 
oonekana kama malaika, majini au mashetani. 
Waliamini kwamba kwa kuabudu na kuheshimu 
vizuri viumbe hivi pengine vingeweza kuwatetea 
mbele za Mwenyezi Mungu. 

Pia kulikuwa na washirikina ambao, kwa namna 
moja au nyingine, walidai kuwa wanamuamini Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu lakini kwa upande mwingine 
wakimshirikisha na washirika au vitu ambavyo waliv- 
itengeneza kwa mikono yao wenyewe. 

Pamoja na kudai kuwa wao ni “watoto wa Ibra- 
him na Ismail-rehma na amani juu yao”, walikuwa 
wameishaitelekeza tangu mapema kabisa imani ya 
tawheed, yaani imani ya kuwa Mwenyezi Mungu ni 
mmoja, na walikuwa wamesimama mbali kabisa na 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


njia hii ya imani ya Mungu Mmmoja ambayo Mitu- 
me hao wawili walikuwa wameshikamana nayo na 
ambavyo walikuwa wamewausia kuifuata. 

Washirikina walimshirikisha Mwenyezi Mungu 
Mtukufu kwa kila kitu unachokiona au kukiflkiria. 


Na kulikuwa na kundi lingine lililokataa 
kabisa kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na siku ya 
akhera, wakidhani kwamba kila kitu ni sehe- 
mu ya ulimwengu huu unaoonekana kwa macho. 
Harith, (mume wa Halimah) baba wa kambo wa 
Mtume Mtukufu rehma na amani za Mwenye- 
zi Mungu ziwe juu yake, alikuja Makkah katika 
miaka ya mwanzo ya Utume kwa ajili ya kumtem- 
belea Mtukufu Mtume (s.a.w). Alipowasili, ali- 
kutana na washirikina, ambao walimwambia: 
“Ewe Harith, una habari ya anachokisema mwanao? “ 
“Jambo gani analosema?” Aliuliza Harith. 
“Amekuwa akidai kuwa Mwenyezi Mungu atawafufua 
watu baada ya kifo. Pia amesema kwamba Mwenyezi 
Mungu ana makazi mawili yanayoitwa Pepo na Moto, 
ambapo atawalipa mema watiifu na kuwaadhibu 
waovu. Madai hayo yamepelekea kuvuruga utaratibu 
na kuigawa jamii yetu!” 


Harith hatimaye akaflka kwa 
bwana Mtume (s.a.w) na akamuuliza: 
“Mwanangu, huo mgogoro ni wa nini kati ya 
wewe na watu wa kabila lako? Wanalalamika 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


kuhusu wewe, wakidai kwamba umewahakik- 
ishia watu kwamba watafufuliwa baada ya kifo, 
ambapo watapelekwa aidha mbinguni au motoni? 
“Ndiyo, baba yangu kipenzi”, alijibu Mtume Mtuku- 
fu (s.a.w). “Hivyo ndivyo nilivyosema na ndivyo 
ninavyoamini. Na natamani nikushike mkono na 
nikuambie khabari hizi njema hivi sasa, na kuku- 
elezea jinsi gani maneno hayo yalivyo na ukweli!” 
Harith (r.a) baadaye akasilimu, na kadri muda ulivy- 
okuwa ukienda alianza kuona matunda ya misingi 
ya imani ya Uislamu. Baada ya kuukubali Uislamu 
alikuwa akisema: 

“Natamani kama angenishika mkono siku ile 
na kunieleza ukweli wa maneno yake na asiniache, 
kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, mpaka akaniingiza 
Peponi! “(Ibn Ishaq, Sirah, s 218;. Suhayli, Rawd’ul- 
Unuf, 284-285) 

Wakati huo wa Zama za Ujahiliya, watu walikuwa 
wamezamakatikaimaninyingizauongo.Walikuwakati- 
ka msiba mkubwa wa kibinaadamu, wakitamani kupa- 
ta kitu kitakachowatambulisha kama wanadamu, kitu 
kitakachoitambulisha akili na uwezo wao wa kufikiri. 
Ilikuwa vigumu kupata fikra salama au mawazo sahihi. 
Mawazo na fikra potofu vilikuwa vikiyatawala maisha 
yao. Matokeo yake, wanawake walinyanyaswa katika 
jamii, akina mama walifukuzwa na huku mabinti 
wakionekana kama wanaleta aibu katika familia. 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Siku moja, Swahaba mmoja alienda kwa Mtume 
(s.a.w) akasema: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika sisi 
tulikuwa watu wajinga. Tulikuwa tunaabudu masan- 
amu, na kuwazika mabinti zetu hai. Mimi nilikuwa 
na binti yangu mdogo ambae alikuwa ananipenda. 
Nakumbuka...Nilikuwa nikimwita angeweza kuja 
mbio akifurahia. Siku moja nilimwita tena na yeye 
alikuja kwangu mbio. Nikamshika mkono na kuanza 
kutembea yeye akiwa kando yangu kuelekea karibu 
na kisima chetu. Kisha niliikamkamata mikono yake, 
nikamtupa katika kisima hicho, maneno ya mwisho 
kutoka kwake ni mayowe aliyokuwa akipiga, ‘Baba, 
Baba!’ akiwa anadidimia humo kisimani.” 

Baada ya kusikia habari hizi za kusikiti- 
sha machozi yalimlengalenga kwa huruma Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). Swahaba mwing- 
ine aliyekuwapo jirani akamlaumu yule Swa- 
haba aliyekuwa akieleza habari hizi za kusikitisha: 
“Wewe, huna haki ya kumhuzunisha Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu!” 

“Muache”, aliingilia kati Mtume (s.a.w) 
“Anataka kutoa yale yaliyo katika kifua chake, 
mpe nafasi aseme kile kilicho katika kifua 
chake”. Kisha akamqcukia yule mtu, akasema: 
“Rudia kile ulichokua unaekielezea!” 

Wakati yule Swahaba akirudia kisa chake 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


hicho, Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
akaanza kutokwa na machozi, mpaka ndevu 
zake zikalowa na machozi. Akamgeukia yule 
bwana, kwa mara nyingine tena, akamwambia: 
“Mwenyezi Mungu amesamehe dhambi zilizofanywa 
katika kipindi kile cha Ujahiliya kwa wale ambao 
wamekuwa Waislamuu. Sasa aanza upya maisha yako” 
(Darimi, Muqaddimah, 1) 

Ubinadamu na utu ulikuwa umesimama kwenye 
ncha ya miale ya moto mkali. Jamii iliharibika kiro- 
ho, kwani watu walikuwa katika ncha ya kuangamia 
kabisa. Kisha Uislamu ukaja kuwaokoa kutokana na 
maangamizi hayo na kuwafanya kuwa watu wa jamii 
ya mfano wa kuigwa. Mwenyezi Mungu, Mtukufu, 
anasema katika Qur’an: 





“Na shikamaneni kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu 
nyote pamoja na wala msifarakane, Na kumbukeni 
neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu mlipokuwa 
maadui naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema 
yake mkawa ndugu; na mlikuwa pembezoni kabisa 
mwa shimo la Moto, naye akawaokoa kutokana na 
hayo, Namna hii Mwenyezi Mungu anakubainishieni 
dalili zake ili mpate kufuata njia ya haki.” (Al-i Imran, 
103) 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Kmtumikia Mwenyezi Mungu na 
Kuwahudumia Viumbe Wake Yaliyopuuzwa 
kwa Maslahi ya Kidunia 

Mifumo halisi ya Ibada ilishasahaulika muda 
mrefu na ile iliyobaki ilipotoshwa. Walibadilisha 
mifumo mingi ya kuabudu Kama hijja na sadaka ya 
kuchinja na kuifanya iwe kwa maslahi yao. Walidai 
kuzipa umuhimu ibada hizo, lakini kumbe walikuwa 
wakihamasisha uovu bila ya wao kujua. Kwa mfano, 
mahujaji waliizunguka kaabah wakiwa uchi, kisha 
baada ya hapo ndipo wangeweza kuvaa mavazi yao 
ya gharama ili kujionesha kwa kiburi na majivuno. 
Kanuni pekee ya uhusiano wa kijamii ilikuwa ni 
mabavu. Haki na utukufu vilikuwa kwa wale wenye 
nguvu tu; hapakuwa na hata chembe ya haki na 
uadilifu. Hapakuwa na athari hata kidogo ya amani na 
uthabiti katika jamii. 


Mabaki ya Sifa za Kimaadaili Yalipotoshwa 
na Kugeuzwa 


Ilifikia hatua ambapo maadili machache ambayo 
yalibaki yalikua kwa ajili maslahi binafsi. Yalifanywa 
ima kwa kupita kiasi au kwa nadra kabisa. Jambo jema 
lilifanywa kama nyenzo ya kuonesha nguvu na fakhari 
ya mtu. Mtu alikuwa akijifanya karimu na kufanya 
mauaji ya kutisha: Waliwazika binti zao hai kwa mina- 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


jili ya kulinda hadhi zao na heshima yao katika jamii. 

Kwa hakika, mwanadamu aliyeishi Zama za Uja- 
hiliya alikuwa mbabe kupita kiasi, silaha ilikuwa kar- 
ibu kila alipokuwepo. Ujasiri ndio ilikuwa alama yake 
ya utambulisho. Ujasiri huo ulipimwa kwa idadi ya 
watu aliowaua kwa chuki za kikabila. Ujasiri wa mtu 
ulitokana na ujivuni na ubinafsi wake. Ili kuonesha 
mabavu na ukuu wa kabila lake na yeye mwenyewe 
binafsi, ilimpasa mtu kuonesha ana nguvu na ujasiri 
kiasi gani. Vita visivyoisha kati ya kabila moja na jin- 
gine viliwamaliza kiidadi na kiroho. 

Kukomesha mila mbaya za kijahiliya, Uislamu 
ulibadilisha mfumo mzima wa maisha na kuleta 
kanuni nzuri na kamilifu za kuishi. Uliwaondolea 
hasira na ukaidi wao na badala yake ukawafundisha 
matumizi mazuri ya tabia nzuri kama subira, upole, 
huruma, uvumilivu na kutendeana haki. 

Uislamu ulizitakasa nafsi zao na kuondoa uji- 
vuni wao kutoka katika mioyo yao, ukaielekeza hali ya 
ujasiri wao kwenye malengo matukufu. Uliwafundi- 
sha kutumia ujasiri wao katika mambo mazuri zaidi, 
kama vile kurejesha haki na Ukweli. 

Mtu wa zama za kijahiliya alikuwa mkarimu na 
mpole. Lakini sifa hizi zilitumika tu katika kutaka sifa 
yake mwenyewe nay a kabila lake. Tamaa yake kuu 
ilikuwa ni kutukuzwa, kupata umaarufu na kulinda 
sifa yake miongoni mwa watu, na kuamsha hisia za 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


heshima na kuwatia hofu pia wapinzani wake. Hivyo 
Ilikuwa ni kawaida kwa mtu kuchinja kondoo sita au 
saba kwa wakati mmoja na kuchoma maini tu kwa 
ajili ya karamu na kisha kutupa masalia mengine ya 
minofu kwa madhumuni ya kujionesha tu. 

Wakati Uislamu ukiendelea kustawisha ukarimu 
na upole, pia ukapandikiza maadili mema ndani ya 
nyoyo zao. Wakati wakifanya ukarimu, Waislamuu 
walikuwa wakijiweka mbali na hali ya kujionesha- 
riyya- wakitamani kupata radhi za Mwenyezi Mungu. 
Walitambua kuwa Mwenyezi Mungu ndiye Mmliki 
wa kweli na wa pekee wa viumbe vyote, na hilo ndilo 
lililokuwa ndani ya nyoyo zao. 


Hivyo hivyo, utajiri wote ni wa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na wanadamu wamepewa kama amana 
tu ambayo inatakiwa kurudi kwa mwenyewe pindi 
atakapoihitaji. Wana mamlaka yenye kikomo kwe- 
nye utajiri na mali hizi za Mwenyezi Mungu na kwa 
yule aliyepewa neema hii na MwenyeziMungu basi 
anapewa dhima na majukumu fulani juu ya utajiri 
huo. Hivyo kama mja ameaminiwa na Mwenyezi 
Mungu, akapewa dhima hii ni muhimu kwake kuitu- 
mia mali hiyo kutokana na jinsi alivyoelekeza Mwe- 
nyezi Mungu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu. 
Ni muhimu kwa mja kutafuta na kuitumia mali kwa 
njia halali aliyoelekeza Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
na katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


na kutunukiwa mali hiyo ni lazima mja amtumikie 
Mwenyezi Mungu kwa kuwahudumia viumbe vyake. 

Daima Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa akisema: 

“Mkono unaotoa ni bora zaidi kuliko mkono 
unaopokea “. 

Lakini wakati wa kutoa, mja anatakiwa kutoa 
kwa ajili ya Mwenyezi tu, bila kutarajia malipo ya 
kidunia na kujiepusha na kiburi. Qur’an imewau- 
sia na kuwafundisha binadamu wote kwa kusema: 


“Sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenye- 
zi Mungu Hatutaki kwenu malipo wala shukrani.” 
Uislamu pia ulikataza israf. Hivyo kwenye Zama 
za Furaha kusingelitupwa hata kipande kimoja cha 
nyama ya kondoo aliyechinjwa kinyume na Zama za 
Ujahiliya. 

Pia kwa kuonesha ukarimu na kutokuwa na ubi- 
nafsi, ilikuwa si kawaida kwa nyama kupita karibu 
familia saba tofauti na kurejea kwenye sehemu ile ile 
ilipotoka mara ya kwanza. 

Maisha ya jangwa yalimdunisha kifikra mja wa 
Zama za Ujahiliya kuhusu dhana ya uhuru. Wasinget- 
ambua mamlaka na uasi wa aina yoyote dhidi ya mam- 
laka ambayo yalikuwapo kwa wakati huo. Matokeo 
yake, hapakuwapo na mamlaka ya Kuu. Mshikamano 
wa kijamii ulikua unategemea sana ukabila. 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Kulikuwa hakuna mfumo wala taasisi ya sheria 
iliyokuwa inafuata na kutekeleza sheria zilizokuwapo. 
Inapotokea hali ya kutoelewana ilikuwa aidha kuitwa 
wasuluhishi wasiozingatia maadili au yataamuliwa 
kwa mujibu wa mabavu. 

Uislamu ulipinga wazo la jumla la uhuru kuwa 
katika milki ya watu wachache tu. Tamko la Qur’an 
ya kwamba mtumwa mwenye imani ana thamani 
kuliko mtu huru asiyeamini kuwepo kwa Mwenyezi 
Mungu liliwakasirisha sana makafiri. Upinzani mkali 
dhidi ya Uislamu ulitoka katika kundi la watawala wa 
(maqureish). Walimwambia Mtume Mtukufu - amani 
na baraka juu yake - kuwa walikuwa tayari kusaini 
mkataba nae endapo tu wangewaondosha watumwa 
na wale wasiojiweza mbali na Mtume wa Mwenyezi 
Mungu. Wazo hili lilikataliwa kabisa na Mwenyzi- 
Mungu. 

Maadili ya Uislamu yaliweka uhuru wa kimaana- 
wi kwa kujenga msingi wa kimaadili. Ikaweka hatua 
za kinga ili kila mtu aweze kuweka kikomo cha uhuru 
wake mwenyewe ndani ya utambuzi wake. Qur’an 
inasema: 


“ Na hakrka tumemuumba mtu, nasi tunayajua 
yanayo mpitikia katika nafsi yake. Na Sisi tuko karibu 
naye kuliko mshipa wa shingoni mwake.” (Qaf:16) 

“Je, hawajui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua 
yale wanayofanya siri na yale wanayofanya wazi?” (Al- 
Baqara: 77; al-An’am, 3) 

o 

- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Hivyo Muislamu anatakiwa si tu aweze kudhibiti 
vitendo vyake, lakini hata tabia yake ya siri iliyo ndani 
ya moyo wake. Ari hii muhimu ilileta mabadilko na 
mapinduzi makubwa katika moyo, mtazamo na tunu 
za maisha ya mtu wa Zama za Ujahiliya. Matumizi ya 
nguvu katika kupata suluhu hayakupata nafasi tena, 
badala yake upatanishi kwa hukumu ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu na Mtume wake ndio ulichukua 
nafasi. Waislamuu wote walikuwa na moyo wa kum- 
tii AUah na lile hitajio la “kumtii Mwenyezi Mungu, 
Mtume wake, na kiongozo kutoka miongoni mwenu.” 

Umoja na mshikamano baina ya wao kwa wao 
wakati wa Zama za Ujahiliya ulikua katika dhana ya 
ukabUa (asabiyya). Mtu wa Zama za Ujahiliya alikuwa 
na moyo mgumu na katili dhidi ya watu wasio jamii 
yake. Thamani ya viumbe wengine ilipimwa kwa 
manufaa unayotoa kwao, hivyo kama huna unachoki- 
fanya kwao ajili yao maana yake kwamba huna faida 
kwao pia. Hapakuwapo na kizuizi wala mipaka kuzuia 
mtu mmoja kuharibu mali ya wengine, pia hakuona 
tabu mtu hata kidogo kutowalipa ujira wafanyakazi 
wake. 

Uislamu uliondoa hisia za ubaguzi wa watu 
kushikamana kwa misingi ya krkabila, ukarudisha 
upendo na mahaba ambapo hapo mwanzo ulitoweka 
kutokna na mila zao mbaya. Uislamu ukafundisha 
jinsi ya kuwachukulia binadamu wote kama ndugu na 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


kuwaweka kwenye jengo la imani ya Kiislamu mfano 
wa binadamu mwenye miguu mingi inayobeba mwili 
mmoja. 

Mtume Mtukufu (s.a.w) siku moja alisema: 
“Msaidie ndugu yako, hata kama yeye ni myonyaji au 
myonywaji”! Maswahaba walishangaa kusikia kauli 
iliyoonekana kuwa ya ubaguzi wa rangi wa zama- 
ni ikitoka katika kinywa cha Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w). Mmoja wao aliuliza: “Kama ndugu 
yangu anadhulumiwa, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, 
nitaweza kumsaidia. Lakini jinsi gani naweza kum- 
saidia ikiwa yeye ni mwenye kudhulumu? Mtume 
(s.a.w) akasema: 

“Utamzuia na yeye kudhulumu na pia kuzuia 
pasitokee dhuluma.”(Bukhari, Mazalim, 4;., Ikrah 6 
Pia tazama, Tirmidhi, Fitan, 68). 

Hapo Uislamu ukarekebisha ufahamu na uelewa 
wao wa kusaidiana kutoka kusaidiana wao kwa wao 
na kuheshimiana na kuufanya uwe kwa kila mtu. 
Kuanzia hapo, kusaidiana kukawa katika wema na 
uchamungu; kuwasaidia wengine katika maovu na 
uadui sasa kukapigwa marufuku. 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Muujiza Mkuu wa Mtume (s.a.w): 

Mtu wa Asr-u Saadah 

Mmoja wa wasomi wakubwa katika method- 
olojia ya sheria za Kiislamu aitwae Qarafi (aliyekufa 
mwaka 684), anasema: 

“Kama Mtume wa Mwenyezi Mungu asingeleta 
muujiza wowote wa kuthibitisha Utume wake, Mas- 
wahaba aliowalea wangetosha kuwa muujiza mkubwa 
wa kuthibitisha utume wake.” 

Hivyo, maadili ya kiroho yaliyoletwa na Mtume 
(s.a.w), mafundisho yake ya nje na taathira yake ya 
ndani yakuwa kiungo muhimu sana, kiasi kwamba 
aliiondoa jamii ya kijahiliya ambayo hapo awali ili- 
kuwa imezama katika unyama, jamii yenye ujinga 
wa hali ya juu wa kutoweza hata kutambua misingi 
ya ubinaadamu, akaiinua juu kwenye daraja ya juu 
kabisa kama ya ‘Maswahaba’. Jamii aliyoijenga bado 
inahusudiwa na kutamaniwa mpaka leo hiii. 

Mtu mjinga na asiyekuwa na huruma alibadi- 
lika kuwa mwenye maendeleo, mtu katili akabadilika 
kuwa mstaarabu na watu wenye utovu wa maadili na 
waliojipaka tuhuma wakabadilika kuwa waja wema 
wa Mwenyezi Mungu Mtukufu walioishi kwa upendo 
na hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ikapandikizwa ndani ya nyoyo zao. 

Fikiria mtu katili na mwenye chuki ambaye kati- 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


ka Zama za Ujahiliya aliweza kumtoa mtoto katika 
tumbo la mama yake na kisha kumzika hai...Mtu 
katili kiasi cha kutoa mateso makali kwa watumwa 
ambao aliwaona kama bidhaa rahisi tu kwake! 

Ni watu hawa ambao baadaye walipata muon- 
gozo wa Uislamu ambao uliwapa fursa ya kujitambua. 
Ni watu hawa hawa ambao hapo mwanzo walikuwa 
wajinga na walioshindikana lakini wakaweza kureke- 
bika na kutengeneza ustaarabu wa wema. 

Watu hawa ambao katika Zama za Ujahiliya wali- 
kuwa wagumu kama wawe katika viwango vya ubi- 
naadamu, walipoanza kutekeleza kwa vitendo sheria 
na maadili ya Kiislamu katika maisha yao, waliweza 
kupaa kwenye vilele virefu vya ubinaadamu. 


Zama za Furaha Ziliwaibua Watu wa Mfano 


Kutoka katika jamii ya kijahiliya ambayo 
ilishindwa kuwa na mtu mwema hata mmoja kwa 
karne nyingi, ghafla waliibuka watu kadhaa walioku- 
wa mfano wa kuigwa waliojaliwa viwango bora vya 
maadili mazuri kwa mafundisho ya kiroho ya Mtume 
(s.a.w) (s.a.w). Watu hawa waliibeba elimu walioipata 
kutoka katika Qur’an na Sunnah wakaiepeleka kwe- 
nye pembe zote nne za dunia, kama miale ya hekima 
na maarifa. Hawakuonesha dalili yoyote ya kuchoka 
au kukata tamaaa na badala yake mioyo yao ilikuwa 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


makazi ya upendo wa Mwenyezi Mungu na kuwataza- 
ma viumbe kwa jicho la Muumba. Waliichukua nuru 
iliyokuwa imeshuka jangwani, wakailinda na kuuta- 
wanya Ukweli na uadilifu wake kwa wanadamu wote. 

Waislamu wa Asr-u Saddah waliolelewa na male- 
zi mazuri ya Mtume wakawa mfano wa hali ya juu 
kwa wanadamu wote, wakawa watu wa jamii ya yenye 
maarifa, busara, hekima, upendo na haruma, ambao 
sio tu kwamba walimjua Mtume kwa nje bali pia kwa 
ndani, wakimjua kwa nyoyo zao. Hizo zilikuwa zama 
za tafakuri, zama za kumjua Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake. 

Maswahaba waliiweka tawhid katikati ya kito- 
vu cha nyoyo na fikra zao. Walifanikiwa kuyavunja 
maslahi ya kidunia, tamaa za umimi na miungu ya 
matamanio ambayo kuzikumbua na kuzivamia nyoyo. 
Waliufanya uhai na mali kuwa nyenzo, hawakuvifanya 
kuwa lengo. Huruma ikastawi mioyoni mwao. Kuitu- 
mikia haki ikawa ndio njia ya maisha yao. Juhudi na 
kujitoa kwa moyo viliyapamba maisha yao. Walijitoa 
kwa moyo kiasi kwamba, Swahaba alikuwa akisa- 
firi umbali wa mwezi mmoja kwenda tu kuthibitisha 
hadith fulani aliyokuwa akiijua, na licha ya kusafiri 
umbali wote huo, lakini alikuwa tayari kurudi nyum- 
bani baada ya kuona kuwa mtu aliyekuwa akimtafuta 
muda wote huo alikuwa akimchezea shere farasi wake 
kwa kumpa mfuko mtupu usio na chakula; akiona 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


kuwa uongo ni miongoni mwa mambo yasiyostahili 
kwa kazi adhimu ya kuthibitisha hadith ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w). 

Abu’l-Aliya, mmoja wa maimamu nguli wa kip- 
indi cha Tabiun anaelezea zaidi kuhusu umakini huu 
wa Kiislamu kama ifuatavyo 

“Tunapokwenda kwa mtu kwa lengo la kuuulizia 
kuhusu hadith fulani, tulikuwa tukiangalia namna 
alivyokuwa akifanya ibada yake ya swala. Tukimuo- 
na anaitekeleza vizuri tulikuwa tukiwaza ‘bila shaka 
mambo yake mengine anayafanya vizuri’ na kisha 
huenda mbele yake na kumsikiliza. Lakini tukimuona 
anatekeleza ibada yake hiyo vibaya, tulikuwa tuki- 
waza ‘bila shaka mambo yake mengine anayafanya 
vibaya’ na hivyo tulikuwa tukiondoka bila kumsiki- 
liza.” (Darimi, Muqaddimah, 38/429) 


Maswahaba walipata nini kutoka kwa 
Mtume Aliyebarikiwa (s.a.w) ? 


• In’iqas au kupokea taathira kutoka kwenye 
hali ya kiroha ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, kuwa 
sehemu yake; chemchem kubwa ya nuru kutoka kwa 
Mtukufu Mtume (s.a.w) kwenda kwa Maswahaba. 


• Kupata aqrabbiyya; ni mafunzo na mazoe- 
zi ya jinsi ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, na kumtambua ndani ya moyo. 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Elimu mpya kabisa ya kumjua Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, kuijua dunia na nafsi ilipandikizwa ndani 
ya Maswahaba mithili ya jua linaloakisi katika kioo. 
Kuandamana na hali ya kiroho ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w) ndiyo iliyokuwa raghba yao kuu. Kwa namna 
hiyo, ukweli na wema wote vilidhihirika katika mai- 
sha yao, kama ambavyo batili ilijidhirisha kwa ubaya 
wake wote. Kupata radhi za Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu katika kila walilolifanya na katika kila pumzi wali- 
yovuta ikawa ni sehemu ya maisha yao. 

Walikuwa wakarimu, wenye huruma, wasio na 
inda na wenye kupendelea nafsi za wengine kwanza. 
Wakiwa wameshikamana mno na mapenzi ya kupen- 
da ibana, maisha yao yalikuwa tu kwa ajili ya kumtu- 
mikia Mwenyezi Mungu. 

Maswahaba pia walipitia mitihani na majaribu 
ya imani kipindi walipokuwa Makkah. Mwishowe 
wakaweza kuondosha vikwazo vyote vilivyokuwa 
vinakinza imani yao. Uliflka wakati walitakiwa kutoa 
mali zao na utajiri wao wote kuonesha imani yao 
na hakika walifanya hivyo. Kuna mahali walihitajika 
kutoa hata nafsi zao na bado walikuwa tayari kufan- 
ya hivyo bila kusita. Hamasa ya imani yao thabiti 
ndiyo iliyowahamisha kutoka Makka ilitoa msingi wa 
kimaanawi na kiroho kwa ajili ya ustaarabu wa aina 
yake ambao ungeasisiwa katika mji wa Madina. 

Jamii ya Kiislamu iliyosambaza amani kwa kila 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


kiumbe cha Mwenyezi Mungu iliundwa huko Mad- 
ina. Majangwa yaliyokuwa yamechomwa kwa moto 
wa uovu, yakapata amani iliyokuwa inakosa kwa 
muda mrefu. Hata mimea nayo ilineemeka sana kwa 
mazingira ya amani; kukata miti na majani kiholela 
kulipigwa marufuku. Mafunzo ya uadilifu katika Uis- 
lamu hayakuwaokoa wanadamu pekee bali hata kwa 
wanyama na mimea ambao walikosa neema hii kwa 
muda mrefu. 


Uislamu Unasambaa Kwa Haraka kama 
Mwanga wa Alfajiri 

Mipaka ya jamii ndogo ya dola ya Kiislamu huko 
Madina ilijumuisha jumla ya familia mia nne (400), 
miaka kumi baadaye ikasambaa mpaka nchi za Iraq 
na Palestina. 


Mpaka muda Mtume (s.a.w) anaondoka katika 
ulimwengu Maswahaba walikuwa na uwezo na uima- 
ra wa kusimama na kukabiliana na uvamizi kutoka 
Warumi na Waajemi. Lakini viwango vyao vya mai- 
sha vilibadilika kidogo ukilinganisha na miaka kumi 
kabila. Waliendelea na maisha ya kujizuilia. Vitu kama 
kufanya israfu, uchoyo na kujifaharisha havikuwa na 
nafasi katika maisha yao. Waliamini siku zote kwam- 
ba kaburi lilikuwa linawasubiri kesho. Hivyo, daima 
walijizuia kujilimbikizia neema za dunia na kuzitumia 
kwa fujo. Badala yake, kutokana na imani ya hali ya 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


juu waliyokuwa nayo, walizitumia neema hizo kama 
nyenzo za kuwaongoza wanadamu kuelekea kwenye 
wokovu. Waliyatengeneza maisha yao katika mfumo 
wa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kwa hakika, miongoni mwa sababu za kuchomo- 
za na kusambaa kwa Uislamu, miongoni mwa watu 
wanyonge, waliodhulumiwa na kuonewa ni ule ukweli 
kwamba Maswahaba walionesha tabia na utambul- 
isho adhimu wa Kiislamu kila walipokwenda. Kama 
wanafunzi wa Mtume (s.a.w), Maswahaba walijiepu- 
sha na choyo na waliwaangalia kwa jicho la huruma 
kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu (s.w) na ari 
ya kusambaza ujumbe wa Uislamu kwa watu hao. 

Marafiki wakubwa wa Maswahaba walikuwa 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake. Jamii ambayo 
hapo awali haikuwa ikijua kusoma sasa ikawa ime- 
flkia kilele cha ustaarabu; nyoyo zao zikajaa hamasa 
ya kuwa watu wenye thamani mbele ya Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake. 


Hisia za kiroho ziliimarika na kustawi 

Maswahaba walifikia hatua kubwa inayoweza 
kufikiwa kwa akili na moyo. Kwa kujiweka huru dhidi 
ya nafsul-ammara (nafsi yenye kuamrisha maovu), 
walipata moyo uliokamilika. Walijenga mazoea ya 
kujiuliza juu ya matendo yao mbalimbali. 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Kwa kupambana na matamanio ya nafsi zao 
na kuimarisha vipawa vyao vya asili, walipiga hatua 
kubwa ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Japokuwa hapo zamani walikuwa na sifa za uny- 
ama, lakini sasa walikuwa wamezivaa sifa na tabia za 
kimalaika. 

Kutoka katika lindi la ujahili na kila aina ya uovu, 
waliokolewa mpaka kufika kwenye ufukwe wa huru- 
ma na moyo safi kupitia nuru ya kiroho iliyotoka kwe- 
nye ulimwengu wa ndani wa Mtume (s.a.w). Wakawa 
ni watu wa kupigiwa mfano, ambao waliutazama 
ulimwengu kwa macho ya huruma. 

Kutoka kuwa mtu aliyeweza kumtoa mtoto 
mchanga toka tumboni kwa mama yake na kumzika 
hai, ghafla mtu huyo akageuka kuwa malaika wa 
huruma. Moyo wake ukawa kimbilio salama kwa 
wenye wasiwasi na wanyonge katika jamii, na kuwa 
hifadhi salama inayotoa miale ya matumaini na usala- 
ma kwa yatima na wajane. 

Omar (r.a) ambaye hapo awali alikuwa na moyo 
mgumu, sasa akageuka kuwa mtu mwenye hisia na 
ulaini wa moyo usiokuwa wa kawaida alioupata kuto- 
kana na Uislamu, kiasi kwamba alikuwa akisema: 
“Naogopa kuitwa kwa AUah kama mbwa mwitu ata- 
kutwa akipora kondooo katika mto Tigris (Ibn Abi 
Shaybah, Musannaf, VIII, 153) 

Wakati wa usiku alikuwa akibeba kiroba cha 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


unga mgomgoni mwake akienda kuwatafuta watu 
wenye kuhitaji na kusikiliza vilio na huzuni zao. 
Alishughulishwa sana na dhima ya ustawi na furaha 
ya ummah. 

Mfano mwingine ni ule wa AbduUah Ibn Masud 
(r.a) wakati wa vita vya Badr. Akiwa amekaa juu ya 
kifua cha Abu Jahl baada ya kumwangusha chini, 
mshirikina huyo alimtupia tusi lifuatalo: “Umepan- 
da mlima wenye muiniko mkali mchunga kondoo 
mpumbavu wewe.” (Ibn Hisham, II, 277) 

Ibu Masud (r.a) akawa “mchunga kondoo wa 
kawaida” aliyekuwa akidharauliwa na wanajamii wen- 
gine. Baada ya kupokea muongozo na mafundisho 
mikononi mwa bwana Mtume (s.a.w) mwenyewe, 
moyo wake ukatakasika na kuwa na kina kirefu kama 
bahari, akawa kitovu cha ishara za Kimungu. 

Shule ya Kufa ni moja ya vituo vikubwa vya she- 
ria za Kiislamu vilivyonzishwa kutokana na kumbu- 
kumbu ya Swahaba huyu. Wanasheria wengi wa Kiis- 
lamu akiwemo Imamul-Adham Abu Hazifa, mwana- 
zuoni wa kwanza wa sheria za Kiislamu, alitoka katika 
kituo hiki. Kituo hiki cha mafunzo na elimu kiliibua 
watu kama hao wenye uelewa wa hali ya juu; watu 
kama vile Solon na Hammurabi, ambao wanatam- 
bulia duniani kama wanasheria nguli, wasingeweza 
kulinganishwa na Abu Hanifa hata kidogo. 

Mchango wa AbduUah Ibn Masud (r.a) utakum- 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


bukwa katika historia ya Uislamu kila unapotaja taal- 
uma yeyote ya Kiislamu. 

Watu hao walikuwa mifano hai ya muujiza wa 
Qur’an, mhimili wa malezi bora, hekima na tunu zote 
za mwanadamu. 


A ki li na Moyo Vilikuwa Sawia katika 

Utendaji Kazi 

Utendaji kazi wa akili na moyo, ambao uli- 
wapeleka Waislamu wa zama hizo kwenye ukamilifu, 
ulikuwa ni utendaji kazi wa pamoja baina ya nyenzo 
hizo mbili. Kwa kuifanya shauku na upendo viendelee 
kuwa hai, waliweza kuimarisha uwezo wao wa kuta- 
fakari. 

Waliishi kwa kuamini kwamba maisha ya duni- 
ani si lolote si chochote na ni majaribu tu ya kupita. 
Mioyo yao ikajengeka na imani kuwa uwezo wa Mwe- 
nyezi Mungu ni mkubwa na haushindi kitu chochote 
katika ulimwengu huu. 

Katu hawakuonesha dalali yeyote ya kuchoka 
kulingania Uislamu kuflka nchi za Asia ya kati mpaka 
mpaka China kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa 
Mwenyezi Mungu na kukemea maovu. 

Akiongozwa na amri ya Qur’an inayomkataza 
kujitupa katika maangamizi kwa mikono yake, Abbu 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Ayyub A1 Ansari (r.a) alithubutu kujiunga katika safa- 
ri ya kijeshi kwenda Istanbul licha ya kuwa na umri 
zaidi ya miaka 80. Mwisho, mwili wake ulipokelewa 
na kuzikwa Istanbul kama kumbukumbu ya harakati 
zake. Kifo chake kiliwahamasisha wale waliobaki kiasi 
cha kuweza kuinyakua Andalus. 

Uqbah Ibr Nafi (r.a) wa zama za Tabiun alitu- 
mwa Afrika wakati wa kipindi cha utawala wa bani 
Umayya. Alhkamata Quyrawan na akamteua Zuhayir 
Ibn Qys kama Kiongozi. “Nimeiiza roho yangu kwa 
Mwenyezi Mungu na nitapambana milele na wale 
wanaomkana”, kisha akamwambia Zuhayr, akimwele- 
keza ndoto zake na matarajio yake endapo atatokewa 
na chochote. 

Uqbah akiendelea na mapambano yake bila 
kuchoka. Kitu pekee kilichosimamisha na kumfanya 
asiendelee mbele ni bahari. Akiwa amesima kando ya 
bahari alisema maneno yafuatayo: 

“Ewe Mola! Kama si kizuizi cha hii bahari nin- 
geendelea kupambana katika njia yako na kuikamata 
miji mbalimbali.” (Ibn’ul-Athir, al-Kamil fi’t-Tarikh, 
Beirut, 1385, IV, 105-106) 

Karne tatu za mwanzo za Waothamaniyya walio- 
jitokeza baada yao na ambao msingi wao ulianzishwa 
na wapiganaji 400 tu ulikuwa ni muendelezo wa zama 
za Maswahaba. 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


Kutafakari Ndiyo iliyokuwa Nguzo 

Jamii ya kijahiliya ambayo hapo mwanzo ilikuwa 
ikiishi gizani iligeuka kuwa “Jamii yenye Maarifa ya 
kweli” kupitia muongozo wa Mtume Aliyebarildwa 
(s.a.w). Giza liliiondoka kuipisha nuru ya mchana, na 
msimu wa baridi ukaondoka kuupisha msimu marid- 
hawa wa machipuo. Kiwango cha kufildri kiliongeze- 
ka. Watu wakaanza kuangazia jinsi mwanadamu ana- 
vyostawi kutoka kwenye tone la maji, jinsi miti ina- 
vyokuwa kutokana na mbegu ndogo na mifano kama 
hiyo katika viumbe vingine. Maisha yao yaliendana 
na vile namna anavyotaka Mwenyezi Mungu (s.w). 
Hapakupata kuishi viumbe wenye upendo huruma na 
mapenzi baina yao kama wao. 


Kulingania Uislamu ndio Kazi Waliyoipenda 
na Kuifurahia mno 


Maswahaba walionesha tabia nzuri sana za Kiis- 
lamu. Wakiwa ni wenye kuvumilia shida za namna 
zote, walikuwa wakitaka radhi za Mwenyezi Mungu 
katika kila pumzi waliyovuta katika maisha yao. Kuto- 
kana na mkondo huo wa kiroho, waliamrisha mambo 
mema na mazuri kwa vitendo na kuwazuia wengine 
kufanya maovu na mambo yanayokiuka maadili. Kip- 
indi Idzuri na wanacholdfurahia zaidi wao ni kile 
kipindi cha kuwaflldshia wengine ujumbe wa tawhid. 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) hakuwa aki- 
kutana na wanawake mara nyingi kama alivyofanya 
kwa wanaume katika kazi ya kulingania Uislamu. 
Guzayya (r.a), alikuwa ni mwanamke aliyeukubali 
Uislamu kule Makkah, alisaidia sana kuulingania Uis- 
lamu. Alikuwa akikutana na wanawake wenzie wa 
Kikureyshi kwa siri na kuwalingania Uislamu. Alien- 
delea na shughuli hii mpaka pale washiriki walipo- 
gundua. Walimtenza nguvu na kumpeleka uham- 
ishoni pamoja na kundi la watu wa Daws, ambao 
walikuwa wakiondoka Makkah kwa wakati huo. 

Walimpandisha farasi bila kipandio na kumny- 
ima maji. Walimtesa mpaka akapoteza fahamu na 
kushindwa kuona wala kusikia kwa yale mateso. Watu 
hao wa Daws waliposhuhudia subira, ujasiri na imani 
ya dhati ya bibi Guzayya (r.a) walisilimu. (Ibn Saad, 
VIII, 155-157; Ibn Habbib, al-Muhabbar, p. 81-82, 92; 
Abu Nuaym, Hilya, II, 66-67; Ibn Hajar, al-Isabah, IV, 
447) 

Baada ya kupona, mama Guzayya (r.a) alihamia 
Madina baada tu ya Mtume (s.a.w) kuondoka. Baadhi 
ya ripoti zinasema kwamba alikwenda kwa bwana 
Mtume (s.a.w) kama balozi wa kabila la Abduqays. 

Siku moja mwana mama mmoja alipokuwa 
akipeleka maji kwa watu wa kabila lake alikutana na 
Mtume (s.a.w) na kushuhudia miujiza yake. Mwana 
mama huyo aliporudi kwa watu wake aliwasimulia 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


aliyoyaona, waliposikia hayo wote wakasilimu. 

Watumwa wanawake pia hawakuwa nyuma kati- 
ka kuweka juhudi zao za kutangaza Uislamu. Msi- 
chana mmoja kutoka Isfahan, Uajemi ambaye alikuwa 
amesilimu kabla ya Salman (r.a) ndiye aliyemuelekeza 
Salman alipo Mtukufu Mtume (s.a.w). 

Swahaba mwingine, wakati anasubiri kuuawa 
akiwa kwenye mikono ya washirikina alipewa fursa ya 
dakika tatu tu za mwisho za kuomba. Aliwashukuru 
na kusema, “Hii ina maana mmenipa dakika tatu 
kuwalingania Uislamu!” 

Katika kuangazia umuhimu wa tabligh, Abu 
Hurayrah (r.a) alikuwa kisema: 

“Tulikuwa tukisikia maneno yafuatazo miongoni 
mwa Maswahaba: Siku ya Malipo mtu atashikwa kwa 
utep e wa kitambaa katika shingo yake na mtu mwingine 
ambaye kamwe hakupata kumjua. Huyo mtu atauliza: 
Unataka nini kutoka kwangu ili hali Mimi hata sikujui 
wewe?’ huyo mtu mwingine atasema huku akimvuta 
‘Pamoja na kuniona mimi nikitenda maovu duniani, 
kamwe hukunionya mimi na kuniambia kama ni uovu! ’ 
Mtu huyo ataendelea kumshitaki mwezi wake katika 
mahakama ya sheria ya Mwenyezi Mungu Mtukufu.” 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Walishikamana na Qur’an 

Hata mazingira na hali ngumu ya namna gani, 
havikuwazuia Maswahaba kumuenzi Mtukufu Mtume 
(s.a.w) na Qur’an. 

Abu Talha (r.a) siku moja alimuona Mtume 
akifundisha Qur’an wanafunzi wa Suffa huku akiwa 
amesimama. Mtume (s.a.w) alikuwa amefunga jiwe 
katika tumbo ili kupata nguvu ya ya kustahmili njaa. 
(Abu Nuaym, Hilya, I, 342) 

Hivyo azma kubwa ya Maswahaba ilikuwa kuele- 
wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, kupata mafundisho 
yake ya hekima na kuishi kama inavyotakikana. Wali- 
gundua ladha ya maisha katika kurudiarudia kuisoma 
Qur’an tena na tena, kuisikiliza na kuitekeleza katika 
maisha yao. 

Kwa kifupi, Maswahaba waliishi na Qur’an waki- 
yafanyia kazi maudhui yake, wakijitoa maisha yao 
yote kwa ajili ya kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu. 
Walionesha kiwango cha juu kabisa cha kujitoa dhabi- 
hu, ambacho hakrkuwahi kushuhdiwa katika historia 
ya kabla yao. 

Walikabiliwa na kila aina ya dhuluma na mateso, 
lakini kamwe hawakukitelekeza kile walichoamini. 
Katika kuitekeleza kwa vitendo Qur’an Tukufu, waT 
izitelekeza mali zao zote, wakaihama hata miji yao, 
wakahamia Madina, kwa maana walikuwa tayari hata 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


kuyatoa maisha yao. 

Daima Maswahaba walikuwa katika jitihada 
endelevu za kujifunza na kuifanyia kazi kwa vitendo 
kila ayah ya Qur’an Takatifu. Kamwe hawakupuuza 
Qur’an hata nyakati za hatari. 

Abbad, (r.a), ambaye alikuwa ameteuliwa na 
Mtume (s.a.w) kuweka ulinzi kwa jeshi la Kiislamu, 
alikuwa ameanza kuswali. Adui aliyekuwa akisub- 
iri kwa muda mrefu alianza kumtupia mishale. Ni 
baada tu ya kupigwa mishale miwili au mitatu ndipo 
Abbad (r.a) aliporukuu, akasujudu na kisha akakamil- 
isha swala yake. Kisha alimtaarifu mlinzi mwenzake, 
Ammar (r.a) : 

“Kwa nini usiniambie wakati alipokupiga mshale 
wa kwanza tu?” Ammar aliuliza kwa mshangao. 

“Nilikuwa nasoma Surah ya Qur’an na mimi 
sikutaka kuikata sala yangu kabla ya kuikamilisha.” 
alijibu Abbad. “Lakini wakati akiendelea kunisham- 
bulia kwa mishale nikasimamisha kusoma na nikain- 
ama kwa rukuu.” Lakini kama si hofu ya kupoteza kazi 
ya ulinzi niliyopewa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, 
ningependa kifo kinikute kuliko kukatisha kisomo 
changu.” (Abu Dawud, Taharat, 78/198;. Ahmad, 
111,344; Bayhaki, Dalail, III, 459; Ibn Hisham, III, 219; 
Waqidi, I, 397) 

Maswahaba katika maisha yao waliongozwa na 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


misingi na maudhui ya Qur’an. Kwao, kila nguzo ya 
Uislamu ilikuwa na ladha ya kipekee. Kila ayah kutoka 
kwa Allah (s.w) ilikuwa ni kama sikukuu kwao. Juhu- 
di zote walizielekeza kwenye kuielewa vizuri na kuishi 
na Qur’an na kuwa mfano bora. Ni imani ya kiasi gani 
kwa Maswahaba wa kike ambao mahari yao walihitaji 
mume mtarajiwa amfundishe tu sehemu ya Qur’an 
anayoifahamu! 

Maswahaba walikuwa na shauku na juhudi za 
dhati ya kuifahamu Qur’an wakiiga mfano wa Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na matokeo yake mji 
mdogo wa Madina ukajaa wasomi na hujfidhul- 
Quran. 

Mambo ya Yaliyowaelekeza Kwenye 

Qur’an Tukufu 

• Walikuwa ni jamii isiyo na elimu, ambayo 
haikuwahi kuwa chini ya ushawishi na taathira ya 
utamaduni wowote wa kigeni. Hivyo, waliweza kue- 
lekeza nguvu yao yote ya kiakili na kiroho kwe- 
nye Qur’an. Matokeo yake, walizalisha utamaduni 
adhimu; utamaduni ambao ulizuia dhuluma na kila 
aina ya ukandamizaji na kuitambua haki ya kuishi 
kwa kwa kila kiumbe hapa duniani. 

Maisha ya kiroho ya umakini wa Kiislamu ni 
muhimu kwa binadamu yeyote. Msimamo mzuri wa 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


kiroho tu ndio unaweza kuleta silsila nzuri kiutama- 
duni na ustaarabu na ya maisha na kuipa tafakri uhai 
na pumzi ya kina. Ni hapo tu, ndipo jamii inapoweza 
kuwaibua watu kama Mawlana Rumi, Sinan Mhandi- 
zi, Fudhuli Mshairi na mfano wao. 

• Kwa sababu aya za Qur’an zilikuwa zikishuka 
kidogo kidogo hatua kwa hatua na hivyo kufanya kazi 
ya kuikariri na kuyafanyia kazi yaliyomo kuwa rahisi. 
Kwa kiasi kikubwa ikafanya kazi ya mafundisho ya 
Qur’an kuwa yenye mazingatio kwao. 

• Qur’an ilikuwa ikisomwa wakati wa sala, 
hivyo Maswahaba waliendelea kujifunza hata ndani 
ya swala na kuwafanya wazidi kufungamana nayo. 
Suratul Fatiha ambayo ilisomwa mara kwa mara kati- 
ka kila rakah katika sala iliwaathiri sana kwa sababu 
hii. 

• ili kuhakikisha kwamba hukumu zao na 
matendo yao yalikuwa sahihi na yaweze kukubalika 
walikuwa wakichukua mifano na visa kutoka katika 
Qur’an Takatifu. 


Binadamu Wote Waliwastaajabia 


Hiyo ndiyo Asr-u Saadah, Zama za Neema zili- 
zotengenezwa na Qur’an ndani ya muda mfupi. Tangu 
wakati huo, ulimwengu wote umekuwa ukikitazama 
kizazi hicho kwa macho ya kustaajabia. 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


Hivi kama wanasaikolojia, wanasosholojia, waal- 
imu waliobobea na wanaanthropolojia, wanafalsafa 
na wahandisi wote wa karne ya 21 wangaliunganisha 
nguvu zao na akili zao je, wangeliweza kutengeneza 
na kuibua kizazi kidogo tu cha watu katika jamii 
mfano wa kile cha Maswahaba? 

Qur’an na Sunnah, ambavyo kwa ufanisi vili- 
zalisha jamii bora ya Asr-u Saadah, bado vinaendeleza 
taathira na uhai wake mpaka leo hii. Jamii ambazo zil- 
iushika Uislamu daima zilistawi, wakati zile ambazo 
ziliachana na Uislamu ziliangamia. Baada ya kui- 
chunguza misingi ya Uislamu yenye haki na usawa, 
La Fayette (d. 1834) alilazimika kutoa heshima kwa 
Mtume (s.a.w) na kumstaajabia akisema: 

“Ewe Mwarabu mwenye ukuu! Hata ungelipewa 
sifa kubwa kiasi gani, bado sifa hizo zisingetosha; 
kwa maana umegundua maana sahihi ya uadilifu”. 
(KaamiL Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi, IX, 289) 


Maadili ya Kiislamu Yanatekelezeka, 

Sio Nadharia 

Lengo la Uislamu si kuweka nadharia nyepesi ya 
kimaadili kuhusu masuala mbalimbali ya kimaadili 
au kujiingiza katika falsafa ya kimaadili inayonyum- 
buliwa kutoka katika maisha ya kila siku na kuingia 
katika mijadala kwa ajiLi ya kuridhisha matakwa ya 
nafsi. Baii iengo ia Uisiamu ni kukabiiiana na mahitaji 





Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha 


ya maadili ya binadamu kwa kutoa suluhu na ufum- 
buzi na unaotekelezeka na kuwapatia fursa wanada- 
mu ya kuwa na ufahamu pale wanapofanya makosa 
ili waweze kubainisha wenyewe ipi ni haki na ipi ni 
batili. Uislamu unakutaka kuzihawilisha kanuni zake 
za kimaadili na kuzipeleka kwenye maisha, kwa njia 
nzuri na iliyo bora kabisa. 

Uislamu haulengi tu kuwa na maadili “yanayoju- 
likana” bali pia kuweka maadili “yanayotekelezeka.” 
Baada ya kutoka amri ya kuamrishwa “kusoma” katika 
aya za mwanzo mwanzo, aya zilizofuatia ni zile zina- 
zomuamrisha kuwakataza watu kufanya maovu; na 
hilo pekee linatosha kupewa nafasi ya kuatafakariwa. 

Kinyume chake, ukilinganisha mawazo ya kule- 
ta amani na utulivu katika jamii yaliyotolewa na 
wanafalsafa ambao kamwe hawakupitia mafunzo ya 
Mwenyezi Mungu yalikuwa hayaendi mbali zaidi 
ya waliyoyaandika katika vitabu vyao vilivyo katika 
rafu ya maktaba vikipata tu vumbi. Wale ambao basi 
walithubutu kufaidika na baadhi ya mafundisho ya 
wanafalsafa hawa maisha yao yalikua ni mafupi mno 
hivyo hawakuweza kuishi muda mrefu. Mbali na hilo, 
wanafalsafa hawa walishindwa kuyatekeleza yale wali- 
yokuwa wakiyahubiri kwenye vitabu vyao wenyewe, 
achdia mbali kuwa na ushawishi wa kudumu kwa 
wengine, hivyo mawazo yao yalibaki kama nadharia 
daima. 


Kwa mfano, ingawa Aristotle anajulikana kama 

o 

- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


mtu aliyeweka aina fulani ya kanuni za falsafa ya 
kimaadili, kwa kuwa alikuwa mbali na Ufunuo wa 
MweyeziMungu, kamwe hatujawahi kushuhudia hata 
mtu mmoja ambaye ameziamini falsafa zake, akazi- 
fanyia kazi, halafu akaneemeka na falsafa hizo. Pia 
hata kitabu mashuhuri cha bwana Farabi kijulikana- 
cho kama al-Madinatu’l-Fadheelah, ambacho maud- 
hui yake ni kuelezea mawazo ya mji na jamii bora, 
kamwe hakikukupata hata fursa ya kufanyiwa kazi. 
Mawazo ya watu hawa ni hayakuwa mawazo yenye 
kutekelezeka na kutoa manufaa yanayoonekana zaidi 
ya kuwa makaratasi tu yaliyoshibisha matumbo ya 
wadudu. Kwa kifupi, si mawazo yaliyohubiriwa kivi- 
tendo; wala si mawazo yaliyokuwa yamejengwa kwe- 
nye msingi wa Ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Kwenye maandiko yao huwa wakisema “Kul- 
ingana na maoni yangu” hivi ndivyo wanavyosema 
wanafalsafa, lakini manabii (mitume), wao husema 
“kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu.” 

Kwa kifupi, kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu 
alionesha uwezo wake wa milele kwa kumpa Mtume 
ambaye hakujua kusoma maarifa makubwa kabisa ya 
maadili yanayotosha kwa ustawi wa viumbe wote na 
yenye manufaa kwa binaadamu. Akamruhusu Mtume 
(s.a.w) kuiweka elimu hiyo katika matendo ili kwa 
wale wenye macho waweze kuona dhahiri jinsi muon- 
gozo huo wa maisha unavyotekelezeka. 





"Na katika watu yupo amlmye huiuza na/si yah' 
hva kulaka radhi za Mweny'ezi Mungu; mi 
Mwvnyczi Mungu ni Mpolv kwa waja wake." 
(al-Batiarah, 2: 207) 



Msisimko wa Imaan katika 
Jamii ya Asr-u Saadah 






Msisimko wa Imaan katika Jamii 
ya Asr-u Saadah 


Maswahaba walikuwa wakijitahidi kuishi mai- 
sha yao kulingana na vile anavyoelekeza Mwenyezi 
Mungu na vile vile mapenzi yao ya iman. Chini ya 
mlengo huu kulikuwa na msaada kutoka kwa Mtume 
wa Mwenyezi Mungu. 

Hakika, wanadamu wa zama za jahiiliya ambao 
hadi wakati huo walikuwa wakiishi katika lindi la 
uovu na maadili mabaya wakapata rehma na nusra 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w) akawaletea nuru na kuwapa Maswa- 
haba elimu iliyowafanya kuwa kiigizo kwa watu hao 
ambao walikuwa wakaidi, wajinga, madhalimu na 
wakatili wa kutosha kuwazika binti zao wenyewe 
hai, wakageuka kuwa waumini wazuri mpaka saa ya 
mwisho ya uhai wao. 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Walikimbilia Kujiunga na Safu za Uislamu 

Vijana kwa wazee wa jamii ya Asr-u Saadah 
waliingia katika misingi bora ya Uislamu kwa wingi 
sana. Abdullah ibn Zubayr-(r.a), alikuwa ndiye mtoto 
wa kwanza kuzaliwa baada ya Hijra. Nao wazazi wake 
baada tu ya kumzaa wakampeleka kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w). Baada ya kutafuna kip- 
ande kidogo cha tende akakiweka katika kinywa cha 
kichanga yule na kisha kukishitua kichwa chake na 
kumuombea kwa Mwenyezi Mungu na kumpa jina la 
Abdullah. 

AbduUah ibn Zubayr, (r.a) baada ya kuwa ame- 
fikisha umri wa miaka nane alitumwa na baba yake 
kwenda kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kutoa 
kiapo cha utii na mbele ya Mtume, Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu baada ya kumuona Abdullah akataba- 
samu na kukubali kiapo chake. (Muslim, Adab, 25). 

Abdullah ibn Hisham (r.a) wakati wa ushindi wa 
Makkah alikuwa na umri wa miaka sita. Mama yake 
Zaynab bint Humayd (r.a) alimpeleka kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu na kumwambia “Kubali kiapo cha 
mwanangu, Mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba 
yeye ni Muislamu!” “Yeye bado ni kijana mdogo sana”, 
alijibu Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), ambapo 
baada ya hapo alitikisa kichwa cha kijana yule na 
kuomba kwa ajili yake. 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 

Katika miaka kadhaa baadaye, Abdullah ibn 
Hisham (r.a) alikwenda sokoni kununua vitu vya 
chakula na biashara, Ibn Omar na Ibn Zubayr baada 
ya kumwona AbduUah ibn Hisham (ra) mara moja 
walikwenda karibu naye na kumuomba awafanye 
washirika katika vitu hivi kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, alifanya sala na ziada ya mali kwa ajUi yenu” 
Abdullah bila kuzingatia maombi yao. Kulikuwa na 
nyakati wakati akiwa wapeleke nyumbani na shehena 
ya ngamia kama sehemu ya faida. (Bukhari, Shirkah, 13). 

Abu Kursafah, (r.a) pia aliingia katika Uislamu 
akiwa mdogo sana anaeleza maisha yake na uzoefu 
wake hapa chini: “NUiwasikia mama yangu, shangazi 
yangu na mimi tulikuwa tunarudi nyumbani baada 
ya kuwa tumeshaapa kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, nikasikia wote wawUi wakisema, ‘Hatuja- 
muona kamwe mtu kama yeye katika maisha yetu 
yote, hatujawahi kukutana na mtu mwingine mwenye 
uso mzuri, nguo safi na mawaidha yenye kusisimua. 
“Anapozungumza ni kama vUe nuru kutoka katUca 
kinywa chake “(Haythami, VIII, 279-280). 


Hawakusita Kujitolea Maisha yao kwa 
Ajili ya Imaan 


Sumayya na mume wake Yasir - Mwenyezi Mungu 
awaridhie - alikuwa ni maarufu na jasiri ambao wote 
wawili walitoa kafara maisha yao kwa ajili ya kulinda 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


imani yao. Sawa na ujasiri wa Ammar ibn Yasir, Bilal 
Habashi, Habbab ibn Arat, Suhayb ibn Sinan, Zinnira, 
Amir ibn Fuhayra, Abu Fukayha, Miqdad ibn Amr, 
Umm Ubays, Lubayna, na Nahdiya binti yake, wote 
hawa walipitia wakati mgumu sana wa mateso kwa 
ajili tu ya kulinda na kutetea iman zao. Licha ya mate- 
so makali mno, Maswahaba hawakuchoka kuimarisha 
ngome ya imani zao kuhakikisha kwamba baraka hii 
ya Mwenyezi Mungu inaendelezwa salama mpaka 
kwa vizazi vijavyo, hata kama iliwalizimu kupoteza 
kila kitu walichokuwanacho katika safari yao ya mai- 
sha. Wakati wa kipindi cha ukhalifa wake, Omar 
(r.a) siku moja alimuuliza Habbab ibn Arat - (r.a) - 
ni mateso gani alifanyiwa na kuyavumilia. ‘Angalia 
mgongo wangu”, Habbab- (r.a) - akamwambia. Baada 
ya kuukagua mgongo wa Habbab ibn Arat (r.a) Omar 
(r.a) akasema, “Sijawahi kuona viungo vya mwili vili- 
vyosulubiwa kikatili kama hivi katika maisha yangu!” 
“Habbab (r.a), akasema Washirikina walikuwa waki- 
washa moto mkali sana na kunilalisha juu ya moto 
huo bila nguo yoyote. 

Moto huo ulikuwa ukizimika pale tu mafuta 
yanayotoka kwenye mgongo wangu yanapodon- 
dokea”. Washirikina walikuwa wakimfunga Habbab, 
Mwenyezi Mungu makaa yeye moto mkali mgongoni 
mwake mpaka nyama zikawa zinadondoka kipande 
kimoja baada ya kingine hata hivyo haikutosha kum- 
fanya aseme yale aliyoambiwa aseme na makafiri (Ibn 
Athir, Usd’ul Ghabah, II, 114-115). 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 


Zayd ibn Dasina na Hubayb Mwenyezi Mungu 
awaridhie wote wawili walikuwa ni mateka waliotek- 
wa na makaflri walikuwa tayari kuteswa mpaka kufa 
dakika za mwisho za pumzi zao wakaulizwa: “Je, una- 
taka Mtume aje akae badala yako kwa malipo ya mai- 
sha yako?” Wote wawili wakawatazama washirikina 
na kutamani kuwauliza swali akasema: “Achilia mbali 
Mtume kuwa katika nafasi yangu sasa hivi mimi na 
familia yangu tusingelitaka hata mwiba usimchome 
mguu wake aliposimama yeye!” Abu Sufiyan, ali- 
yesimama hapo alishtushwa na ujasiri huu wa kipekee 
japo hakuweza kusaidia chochote akajisemea mwe- 
nyewe “Katika maisha yangu sijawahi kuona kundi 
jingine la watu zaidi ya Maswahaba wa Muhammad 
wenye upendo kwa kiongozi wao kiasi hiki.” (Waqi- 
di,360-362; Ibn Saad, II, 56). 


Baada ya vita vya Uhud, Saffiya (r.a), alitaka 
kuona maiti ya ndugu yake Hamza (r.a), alitembea 
kuelekea zilipo maiti za mashahidi zilizokuwa zinati- 
sha sana kwa jinsi zilivyokuwa zimeharibiwa na maka- 
firi. Mwanawe Zubayr akwambia “Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu ameshauri wewe urudi mama yangu 
mpendwa!” “Kwa nini?” Alijibu. “Hivyo nisione maiti 
ya ndugu yangu? Mimi najua amekufa kwa njia ya 
Mwenyezi Mungu... na Mwenyezi Mungu atatujaalia 
subira na hivyo tutarajie ujira kutoka kwake!” Zubayr, 
(r.a) akageuka nyuma na alielezea maneno ya mama 
kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu “Kama ndivyo 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


hivyo naruhusu kumwona kaka yake”, lilikuwa ndilo 
jibu lake. 

Safiyya, (r.a) alikuwa pembeni akimuombea dua 
kaka yake alipewa cheo cha mfalme wa mashaahid 
wa vita. (Angalia, Ibn Hisham, III, 48, Ibn Hajar, al- 
Isabah, IV, 349). 

Wanawake ambao kwenye zama za Ujinga kwa 
habari tu waliyopokea walikuwa wakiomboleza kwa 
siku nyingi na kuchana nguo zao na kuvuta na nywele 
zao wenyewe, ghafla wakawa mhimili wa utulivu, na 
wenye kushukuru kwa imani yao isiyotetereka katika 
njia ya Mwenyezi Mungu (s.w). 

Moja ya mifano mizuri ya hii ni ile ya Kabsha 
bint Ubayd, (r.a), Saad ibn Muadh wa (r.a). 

Baada ya kupata majeraha makubwa katika vita 
ya Uhud, Mtume wa Mwenyezi Mungu, baraka juu 
yake na amani, alikuwa anarudi Madina wakiwa na 
farasi, na Saad ibn Muadh (r.a) akimshikia uenyekiti 
wake, wakati Kabsha bint Ubayd, (r.a) akawakaribia. 
“Mtume wa Mwenyezi Mungu huyu ni mama yangu”, 
alisema Saad, “(r.a) “. Alijibu Mtume wa Mwenyezi 
Mungu. 

Akimuangalia kwa karibu Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu katika uso wake alisema, “Naomba 
wazazi wangu kuwa fidia kwa ajili yako mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu, taabu hazina maana yoyote 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 


kwangu, mradi nakuona u mzima wa afya sina shaka 
kabisa Amr ibn Muadh, Mwenyezi Mungu baada 
ya kutoa salamu za pole kwa kupoteza kijana wake 
aliyekufa shahidi katika vita vya Uhud, Mtume wa 
Mwenyezi Mungu aliongeza, “Nakupa habari njema 
wewe pamoja na watu wa nyumba yako kila ali- 
yekufa shahidi katika watu wa kabila lako (zaidi ya 
kumi na mbili) wote wataenda peponi. Wana pia 
wamepewa ruhusa ya maombezi kwa niaba ya 
familia zao!” “Sisi tumeridhika, Mtume wa Mwenyezi 
Mungu. Ni nani atatoa machozi juu yao baada ya 
sasa?” alijibu kabla kumsihi Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, “Tafadhali nakuomba uwaombee wale wali- 
opotea pia!” Hivyo Mtume wa Mwenyezi Mungu 
aliomba: “Mwenyezi Mungu...ziondolee nafsi zao 
huzuni na uwape ujira wao juu ya matatizo yao! Na 
kuwalinda wale ambao wameachwa nyuma katika njia 
bora zaidi!” 

Mtume wa Mwenyezi Mungu, (s.a.w) aliendelea 
na safari yake. Maswahaba walimfuata Mtume kila 
alipokwenda. Upendo wao kwa Mtume (s.a.w) uli- 
wafanya wachukie kwenda majumbani mwao, wali- 
penda sana kukaa jirani na alipo kufuatia hali hiyo, 
Mtume wa Mwenyezi Mungu, (s.a.w) alimwambia: 
“Kuna watu kutoka kabila lako ambao watakuwa 
wamejeruhiwa Siku ya Malipo, hao wote watakuwa 
wakitokwa na damu kwenye majeraha yao. Rangi yake 
itakuwa ya damu lakini harufu yake itakua ya miski. 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Waambie warudi nyumbani na kutibu majeraha yao. 
Hivyo basi hakuna ruhusa ya kutufuata sisi. Waambie 
kwamba hii ni amri!” 

“Ni amri hii ya Mtume wa Mwenyezi Mungu 
baraka na amani yake kwamba hakuna majeruhi kuto- 
ka kabila la Banu Ashal wataandamana na sisi kutoka 
hereon!” Saad, (r.a) alinukuu. Wapiganaji thelathini 
wote waliojeruhiwa, hawakuwa na la kufanya zaidi 
ya kutii amri bila kutaka waliutumia usiku mzima 
kufunga majeraha yao karibu na moto ambao uliwaka 
mpaka asubuhi. (Waqidi, I, 315 -316; Diyarbakri, 1, 444). 

Swahaba mwingine wa kike ambaye alio- 
nyesha ujasiri wa karibu zaidi ya uwezo wa bin- 
adamu alikuwa Sumayra, (r.a). Siku ya vita 
vya Uhud, Madina nzima zikasambaa habari 
kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu, (s.a.w) 
amekufa shahidi. Hofu na mayowe vikatawala mion- 
goni mwa watu wa Madina. Sumayra (r.a) licha ya 
kuambiwa kwamba mume wake, na watoto wawili, 
baba yake na ndugu zake wamekufa shahidi kati- 
ka uwanja wa vita, mwanamke huyu wa kiansari 
alionekana kutoshtushwa na habari hizo badala yake 
aliendelea kudadisi habari zilizogaa kwamba kwa 
Mtume (s.a.w) aliendelea kuuliza: “Je, yuko salama?” 
Hatimaye alipata jibu alilokuwa akilitumaini kutoka 
kwa Maswahaba “Ndiyo. Alhamdulillah yeye yungali 
hai na anaendelea vizuri!” Hapo Sumayra, radhi za 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 

Mwenyezi Mungu ziwe kwake kidogo aliridhika na 
jibu hilo kutoka kwa Swahaba huyo. 

“Naomba nimuone tafadhali hi moyo wangu 
upate kutulia aliwaomba kwa hisia kali. Walipomu- 
onesha alimkimbilia Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) na akasema: “Naomba wazazi wangu wawe 
wamekufa kwa ajili yako Mtume wa Mwenyezi 
Mungu...nami sina wasiwasi tena kama wewe u ngali 
hai.” (Waqidi, I, 292; Haythami, VI, 115). 


Walipambana na Kufanya Hijra kwa ajili ya 
Kulinda Imani yao 


Kwa ajili ya kulinda imani zao kutokana na ukan- 
damizaji wa makafiri wa Makkah, Maswahaba wali- 
hamia mbali na kuacha nyuma nyumba zao, familia 
zao na mali. Kama ushuhuda wa nguvu zao za imani, 
Mwenyezi Mungu, utukufu kwake, anasema katika 
Qur’an: 


“Hakika wale walio amini na wakahama na kutoa 
malalamiko yao kwa ajhi ya Mwenyezi Mungu, na 
wale ambao aliwachukua katika na kuwasaidia-hao 
ndio Waumini wa kweli. Kwa wao watapata msamaha 
na riziki ya ukarimu.” (al-Anfal, 74). 


Hotuba ya Jafar Tayyar, (r.a), aliyeteuliwa na 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) kama mkuu 
wa mjumbe wa kwanza wa wahamiaji wa Abyssinia, 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


aliyoitoa mbele ya Negus, inatoa picha halisi ya jinsi 
watu wa Zama za Ujahiliya walivyokuwa wamebadil- 
ishwa na mfumo wa Uislamu na athari ya imani wali- 
yobaki nayo baada ya hapo: 

“Ewe Mtukufu Mtume! Sisi tulikuwa wajinga wa 
kutupwa kabisa, tulikuwa tunaabudu masanamu tuli- 
yoyatengeneza wenyewe kwa mbao zetu na kufikiri 
wao ni miungu. Tulikuwa tunakula nyamafu (kibudu) 
na kuwazika binti zetu wangali hai. Tulikuwa wacheza 
kamari, tulikuwa tunakula. Tulikuwa wazinifu na 
hatukuona madhara kuona mwanamke kushiriki kati- 
ka mahusiano na watu mbalimbali. Hatukujua cho- 
chote kuhusu haki za ndugu zetu wala hatukutambua 
haki za majirani. Wenye nguvu waliwanyonya wale 
dhaifu, wakati wale matajiri waliishi mbali na mas- 
kini. Hatukujua chochote sisi kuhusu khabari ya haki! 
Kisha Mwenyezi Mungu muweza wa yote alituonea 
huruma na akatupa ahueni na akamteua Mtume kati 
yetu, kutoka kabila la kawaida na lenye kheri ambaye 
alikuwa tayari anajulikana aliyetuita kwenye njia ya 
Mwenyezi Mungu ni yeye alitufundisha jinsi ya kum- 
wabudu Mwenyezi Mungu (s.w). 

“Alituokoa na ibada za masanamu ya miungu 
ya mababu zetu. Ni yeye aliutupilia mbali uovu wote 
kutoka kwetu. Ni yeye alipiga marufuku umwagaji 
damu, kula riba, kusema uongo na matumizi mabaya 
ya mali kwa yatima. Daima Mtume wa Mwenyezi 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 


Mungu alitufundisha mema. Alitushauri kupenda 
haki, kutimiza ahadi zetu, kuwatendea wema maji- 
rani na jamaa pamoja na na kulinda heshima zetu 
mbele ya wanawake na binti zetu. Alituokoa kutoka 
katika ushenzi na kutufundisha jinsi ya wema. Hivyo 
sisi tulimwamini na sasa tunaishi katika njia yake. 
Kwa sababu hiyo sana tumeingia uadui na watu wa 
kabila la Maquraysh, tuliteswa sana. Mateso yalipoku- 
wa magumu sana, na hatukuwa tayari kuondoka, dini 
yetu tukaomba ruhusa kwa 

Mtume wetu (s.a.w), kuhamia huku katika nchi 
yenu na si nchi za wafalme wengine. Tukajaalia hapa 
ni mahala salama na hatutaonewa na hapa tutapata 
ulinzi wa kutosha.” (Ahmad, I, 202-203, V, 290-291;. 
Haythami,VI, 25-27; Ibn Hisham, I, 358-359) 


Jeshi la mwisho la wahamiaji wa Abyssinia wali- 
rudi, na Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), wakati 
wa ushindi wa Khaybar. Asma bint Umays, (r.a) ali- 
kuwa mmoja kati yao. Siku moja, alimtembelea Hafsa 
mke wa Mtume wa Mwenyezi Mungu heri, (s.a.w), 
baba wa Hafsa, Omar, (r.a) pia alikuwa pale ndani, 
Omar, (r.a) alishindwa kumtambua Asma, baada ya 
Hafsa (r.a) kujitambulisha, Omar, (r.a) aliuliza: “Ni 
yule Asma kutoka Abyssinia...mmoja wa watu wali- 
oshiriki katika safari ya baharini?” “Ndiyo”, alijibu 
Asma, (r.a). “Sisi tuliwazidi nguvu kale Hijra”, hivyo 
basi alisema Omar, (r.a). “Sisi tuna haki zaidi ya kuwa 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


karibu na Mtume ya Mwenyezi Mungu!” Asma Ali- 
fadhaishwa sana na maneno yale, alijibu, “kwa ajili 
Mwenyezi Mungu unafanya makosa kufikiri hivyo 
Omar! Muda wote huu, ulikuwa pamoja na Mtume 
wa Mwenyezi Mungu...akakutoa ujingani na kuku- 
fundisha kuwa mtu mwema. 

Lakini sisi tulikuwa katika nchi ya mbali huko 
Abyssinia, kati ya watu wa nje, wanaoishi uhamishoni. 
Na yote haya ilikuwa ni kwa ajili ya jina la Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake. Naapa kwa jina la Mwenyezi 
Mungu kwamba mimi sitakula au kunywa chocho- 
te mpaka nitakapomwambia Mtume wa Mwenyezi 
Mungu haya uliyoniambia. Tulikuwa tunavumilia 
mateso, shida na vitisho vingi sana huko. Lakini nina 
uhakika Mtume wa Mwenyezi Mungu akipata taarifa 
hii utapata kujifunza na kufahamu vizuri jambo hilo. 
Nami nitamwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu bila 
ya kuongopa au kuongeza kitu chochote cha kwangu 
mwenyewe!” Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
alipoflka, Asma, (r.a) alimpa taarifa ya Omar, (r.a). 

Baada ya kupokea taarifa za Omar (r.a) na kuz- 
ithibitisha, Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alise- 
ma: “Yeye hana haki zaidi na mimi kuliko wewe. Yeye 
na raflki zake wana safari moja tu ya Hijra wakati 
nyinyi mmevuka bahari mara mbili!” 

Asma (r.a) akasema: “Mara baada ya hapo, Abu 
Musa al-Ashari na Maswahaba wengine ndani ya 





Msisimko wa Imaan katika Jamii ya Asr-u Saadah 


meli kutoka Abyssinia likanijia katika vikundi na ali- 
kuwa akinisihi kurudia kusema maneno ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu, (s.a.w). Ilikuwa kama hapakuwa 
na kitu kingine katika ardhi ambacho kiliwapa furaha 
na kuwapa matumaini zaidi. 

Abu Musa al-Ashari (r.a), alikuwa akinitaka 
kurudia kusimulia tukio hilo tena na tena na kila 
nilipokuwa nasimulia habari hizo njema niliyopewa 
na Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), wahamiaji 
wa Abyssinia walilipokea jambo hilo kwa furaha.” 
(Bukhari, Maghazi, 36; Muslim, FadaU’us-Masahaba, 169). 
















Msisimko wa Ibada Katika Zama Za 
Furaha 


Kwa Maswahaba wakati wa kuabudu ni wakati 
wa kumkurubia AUah (s.w), utukufu juu yake. Nyaka- 
ti hizi zilikuwa ni nafasi muhimu na pekee kupata 
amani ya nafsi. Walifanya kUa tendo la kuabudu kwa 
shauku kubwa kutokana na upendeleo wa kushushiwa 
amri kuu, walichukulia hilo kama sifa na baraka 
kwa kuzawadiwa uwezo wa kukamilisha kila tendo la 
kuabudu. 


Walikuwa Waangalifu Kutunza Udhu Wao 
Wakati Wote 


Waislamuu wa zama za furaha walikuwa waan- 
galifu kuwa na udhu wakati wote na walitawadha tena 
kabla ya swala. Mtume alobarikiwa, (s.a.w), siku moja 
alimuita Bilal Habash, AUah apendezwe naye, karibu 
yake na akamuuliza: 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Ni tendo gani ulifanya likakuwezesha kuin- 
gia peponi kabla yangu? Kila ninapoingia peponi 
kwenye ndoto zangu, huwa ninasikia mlio wa viatu 
vyako mbele yangu. Jana usiku niliingia tena peponi 
nikashda mlio wa viatu vyako mbele yangu tena....” 

“Ninahakikisha ninaswali rakaa mbili kila nisiki- 
apo adhana, Eh Mtume wa Allah! Kila udhu unaponi- 
toka huwa ninatawadha upya na kuflkiria kwam- 
ba napaswa kutoa rakaa mbili zingine kwa Allah.” 
alielezea Bilal (r.a). 

“Kwa sababu ya rakaa hizo mbili, itakuwa.” 
Mtume wa Allah, (s.a.w), alisema (Tirmidhi, Mana- 
qib, 17/3689; Ahmad, V, 354). 

Abu Ghutayf al-Huzali anaelezea: 

“Nilimsikiliza Abdullah bin Omar alipozun- 
gumza na sisi masjid tukiwa tumekaa sakafuni. 
Ulipofika wakati wa swala ya zuhr, alinyanyuka, aka- 
chukua udhu na akaswali. Hata wakati wa swala ya asr 
ilipofika alinyanyuka tena, akatia udhu tena achilia 
mbali ule aliotia mwanzo na akaswali. Ikiflka wakati 
wa swala ya maghrib anatia udhu upya na kuendelea 
na swala hiyo. Baada ya hapo anarudi katika mahala 
pake. 

“Allah akuongoze uwe kati ya waadilifu.” Nikam- 
wambia. “Je, ni faradhi ama sunnah kutia udhu upya 
kwa kha swala?’ 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


“Ulikua ukinitazama wakati wote huu? Aliuliza. 

“Ndiyo” Nikajibu. 

“Hapana, si faradhi.” Halafu akaelezea. “Nilivyo- 
tia udhu kwa ajili ya swala ya alfajir, ingeweza kuswali 
swala zote zilizofatia na udhu ule ule niliotia alfajir, 
ikiwa kwamba sijauvunja udhu ule, kama isingali- 
kuwa kwa maneno haya niliyoyasikia kutoka kwa 
Mtume wa AUah (s.a.w) -: 

“Yeyote yule mwenye kutia udhu juu ya udhu 
mwingine anapata thawabu kumi.” 

“Na hizo ndizo thawabu ninazozitaka.” Alisema 
(Ibn Majah, Taharat, 73). 

Maswahaba waliutendea haki udhu wao, wali- 
chukua udhu kwa umakini mkubwa. Abu Hazim wa 
zama za Tabiun mara moja alimuona Abu Hurayrah 
Allah apendezwe naye, akiosha mikono yake mpaka 
kwapani wakati wa kutia udhu. 

“Ni aina gani ya udhu hiyo Abu Hurayrah?” 
Aaliuliza. 

“Ulikua hapa? Nisingetia udhu hivyo kama nin- 
galijua ulikuwa hapa. Nilimsikia Mtume wa Allah 
(s.a.w), siku moja akisema “Mwanga wa mwenye 
kuamini siku ya kiama utamulika mpaka sehemu 
ya juu kabisa iliyofikiwa na maji ya udhu.” (Muslim, 
Taharah, 40). 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Mtume wa Allah (s.a.w), siku moja alienda mak- 
aburini na akasema; “Salamu kwenu, wakazi wa ardhi 
ya walioamini, inshaallah siku moja tutaungana! 
Natamani ningaliwaona kaka zangu!” 

“Sisi sio kaka zako?” Hapo hapo walistaajabu 
Maswahaba. 

“Ninyi ni Maswahaba.”, alijibu Mtume wa Allah 
(s.a.w). “Ndugu zetu, ni wale ambao hawajazaliwa 
katika dunia hii.” 

“Utawatambua vipi, Mtume wa Allah (s.a.w) ?” 
Wakauliza. 

“Fikiria mtu ambaye ana farasi mwenye paji la 
uso jeupe na kwato. Je atashindwa kumtambua farasi 
wake kwenye kundi la farasi weusi tii?” 

“Bila shaka ataweza.” 

Mtume Mtukufu (s.a.w), akasema, “pale...(siku 
ya kiama) ndugu zenu watakuja nyuso, mikono na 
miguu iking’aa mwanga wa udhu. Nitaflka kwenye 
kilindi cha mto nitawasubiri hapo kuwapongeza. 
Kuweni waangalifu! Wapo baadhi ya watu watafuku- 
zwa kwenye kilindi cha mto kama ambavyo nga- 
mia mgeni anavofukuzwa kwenye kundi la ngamia. 
Nitawaita. Ila nitaambiwa, “walibadilisha nyendo zao 
baada ya wewe!” 

Hapo nitasema, “Basi waache wakae mbali, 

- 






Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


mbali!” (Muslim, Taharah, 39; Fadail, 26; Nasai, Taha- 
rah, 110/150; Ibn Majah, Zuhd, 36; Muwattaa, Taha- 
rah, 28; Ahmad, II, 300, 408) 


Swala Ilikuwa Nuru ya Macho yao 

Waumini wa Asr-u Saadah walikuwa wakiswali 
kwa khushui na unyenyekevu kwa AUah, utukufu 
kwake. Walikuwa wakiswali kwa muda mrefu tena 
kwa umakini mkubwa kama vile ni swala yao ya mwi- 
sho katika maisha yao. 

Saad ibn Abi Waqqas Allah apendezwe naye, 
anasimulia; 

“Kulikuwa na ndugu wawili. Mmoja alikufa siku 
arobaini kabla ya mwenzake. Watu wakaanza kuzun- 
gumza maadili ya yule aliyokufa kabla ya mwenzake, 
mbele ya Mtume wa Allah (s.a.w) -. 

“Huyo kaka mwingine hakuwa Muislamu, pia?” 
aliuliza Mtume wa aUah (s.a.w) - 

“Ndiyo. Mtume wa Allah. Alikuwa Muislamu,” 
wakajibu. Mtume wa AUah (s.a.w) - akasema; 

“Utajua vipi cheo alichopewa kwa swala zake? 
Swala ni kama mto mtamu na mzuri sana mbele ya 
mlango wa mtu, ambamo huoga mara tano kwa siku. 
Mnaonaje...hapo mtu huyo atabakiwa na uchafu wa 
aina yoyote ile? Huwezi fikiria ni kiasi gani swala 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


zinanyanyua cheo cha mtu! (Muwattaa, Qasr’us-Salat, 91) 

Abu Talha Allah apendezwe naye, siku moja 
alikuwa anaswali chini ya kivuli bustanini mwake. 
Ndege anayejulikana kama dubsi akawa anapiga 
mabawa zake akitafuta njia ya kutokea pale bustanini. 
Abu Talha akachotwa na uzuri wa tukio lile na kwa 
muda akawa akimtazama yule ndege. Akaamua kuru- 
di kwenye swala yake ila akashindwa kukumbuka ali- 
ishia wapi kwenye kuswali. “Mali yangu imeniingiza 
matatani, nimepoteza umakini kwenye swala yangu” 
aliwaza, akimaanisha bustani, akielekea kwa Mtume 
wa Allah (s.a.w). Alipofika akamueleza yaliyotokea 
na akasema; 

“Kwa hivyo, naitoa sadaka bustani kwa ajili ya 
Allah. Unaweza itumia vile vyovyote upendavyo, 
Mtume wa Allah, na umpatie yeyote yule anayesta- 
hiki.” (Muwattaa, Salat, 69) 

Kipindi akiwa khalifa, Omar (r.a), aliandika haya 
kwa magavana wake; 

“Kwa ufahamu wangu, jukumu muhimu ni swala. 
Kwa yeyote atakayeswali vizuri, akachunga muda na 
kuifanya swala yake kwa umakini, atakuwa ameilin- 
da dini yake ya islam. Kwa yeyote atakayepuuzia 
swala atapuuzia maamrisho mengine ya dini zaidi.” 
(Muwattaa, Wuqufus-Salat, 6). 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Ifuatayo imetoka kwa Miswar ibn Mahramah 
Allah apendezwe naye-: 

Nilimtembelea Omar ibn Khattab (r.a), baada ya 
kuchomwa kisu. Walikuwa wamemfunika blanketi 
akiwa hana fahamu. 

“Anaendeleaje?” niliwauliza waliokuwa wakimu- 
hudumia. 

“Kama umuonavyo” wakasema. 

“Muite akaswali”, nikatoa wazo, “Hakuna kina- 
choweza kumuogopesha mpaka akaamka zaidi ya 
kumuita kwa ajili ya swala!” 

Hivyo wakatangaza, “Khalifa...muda wa swala 

sasa! 

Omar (r.a), hapo hapo alinyanyuka kitandani 
pake, akisema: “Ni kweli...na kwa amri yake Allah 
yeyote atakayepuuzia swala si Muislamu” (Haythami, 
I, 295. Pia tazama, Muwattaa, Taharat, 51; Ibn Saad, III, 35). 

Ali (r.a), naye pia alisema kwa makamanda wake, 
“Kila kitu kinategemea swala zako!” 

Alaa ibn Abdurrahman anasimulia tukio hili: 

“Ilikuwa mchana mmoja tukiwa tumeenda 
kumtembelea Anas ibn malik. Tulipofika Anas alin- 
yanyuka kuswali swala ya asr. Tukamwambia mbona 
amewahi swala ya asr. Akiwa anaelezea sababu ya yeye 
kufanya hivyo alisema: 

“Niliwahi kumsikia Mtume wa Allah (s.a.w). 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


akisema hiyo ni swala ya wanaflki! Hiyo ni swala ya 
wanafiki! Hiyo ni swala ya wanaflki! (... Swala ya wale 
wanaobeba alama ya unafiki kwenye mioyo yao). 
Wanakaa wanakaa mpaka jua linapobadilika rangi 
ya njano na kuanza kuzama na kuchukua nafasi yake 
katikati ya pembe mbili za shetani, hapo huinama 
na kunyanyuka mara nne, kama vile ndege anaoko- 
ta nafaka, na ni kidogo sana wakimkumbuka Allah 
kwenye swala zao.” (Muwattaa, Qur’an, 46; Muslim, 
Masajid, i95) 

Kwa matokeo ya maonyo yake Mtume wa Allah 
(s.a.w), Maswahaba walikuwa makini na walifanya 
kwa bidii kila tendo kwenye swala zao. Siku moja, 
Huzayfa (r.a), siku moja alimuona mtu akiswali bila 
kufata taratibu zilizo sawa za rukuu na sijida. Baada ya 
hapo Huzayfa (r.a), akamuuliza, “Ni kwa muda gani 
umekuwa ukiswali hivyo?” 

“Miaka arobaini”, yule mtu akajibu. 

“Kwa hlvyo, inamaanisha kwamba hukuwa unas- 
wali miaka yote hiyo arobaini. Ukifa na ilihali unas- 
wali kama hivi unavyoswali, basi utakuwa kama umati 
uliomtangulia kabla ya Mtume wa Allah (s.a.w).” 
Akaendelea kwa kumuonyesha njia sahihi ya kuswali, 
akiongeza: 

“Mtu anaweza kusamehewa kwa kuswali swala 
nyepesi kwa kufanya kwa usahihi rukuu zake na sijida 
zake!” (Ahmad, V, 384; Bukhari, Adhan, 119, 132; Salat, 26) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Hawakujitenga na Jamaa 

Sifa bainifu muhimu ya jamii ya Asr-u Saadah ili- 
kuwa ni kuondolewa kwa ukabila badala yake undu- 
gu wa dini na kutengeneza Jamii yenye nguvu na 
umoja. Na hali hii iliweza kuonekana kwenye swala 
zdijamaah. 

Akiwa Imam mwenye uzoefu katika swala za 
jamaah, Mtume wa AUah (s.a.w), aliweza kufahamu 
moja kwa moja kama kuna mtu hakuhudhuria kwe- 
nye jamaa. Angeuliza, “Fulani na fulani wamekuja 
kwenye swala leo?” “Rafiki yako yuwapi?” na ikiwa 
kama muhusika hakuja kwa kuwa ni mgonjwa. Alik- 
wenda pamoja na Maswahaba kumtembelea. Kama 
huyo mtu angekuwa na matatizo basi angemtafuta 
kujua tatizo ama angemtumia mtu wa karibu wa 
muhusika. 

Katika kuhamasisha Waislamuu kuswali jamaa, 
Mtume wa Allah (s.a.w) alikuwa akisema: 

“Kama ukimuona mtu mwenye tabia ya kwenda 
masjid, basi shuhudia kwa imani yake, maana Allah 
amesema: 

“Pekee atakayeingia msikitini ni yule mwenye 
kuamini uwepo wa Allah... (At-Tawba, 18) ” (Ibn 
Majah, Masajid, 19). 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Kwa hiyo mfululizo wa jamaah ni ishara ya imani, 
inaufanya msikiti uwe hai. 

AbduUah ibn Masud (r.a), anasema: 

“Allah shahidi, sijawahi kumuona mmoja kati 
yetu akitega jamaah, kasoro wale waliofahamika kuwa 
wanafiki. Ninaahidi AUah shahidi mgonjwa alikuwa 
akiletwa msikitini ilhali akiburuza miguu yake na 
wanaume wawili wakiwa wamemshika kila ubavu na 
alipangwa kwenye safu. (Muslim, Masajid, 256-257) 

Kulikuwa na Waislamuu wawili kipindi cha 
Mtume wa AUah (s.a.w), mmoja kati yao alikuwa 
mfanya biashara na mwingine alikuwa mhunzi wa 
vyuma kazi yake kuu ilikuwa kutengeneza mapanga. 
Na alipokuwa akisUda adhana yule mfanaya biashara 
alikuwa akiweka mizani chini na kukimbilia msikitini 
kwa ajili ya swala. 

Ndivyo ilivyokuwa kwa mhunzi vyuma pia alia- 
cha nyundo zake hata kama Uikuwa azibonde panga 
zake muda ule, saa hiyo hiyo alienda msUdtini. Kati- 
ka kuwasifu wao na Waislamuu wengine pia, Allah 
alishusha haya: 

“Wanaume ambao hawashughulishwi na biashara 
wala maslahi kuwatoa katika kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu na kusimamisha swala na kutoa zakat waki- 
ogopa siku ambayo zitabadilika (siku hiyo) nyoyo na 
macho. (an-Nur, 37) (Qurtubi, XII, 184). 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Akiwa kwenye mnada Ibn Masud, (r.a), siku 
moja aliona kundi la watu wakikimbilia msikitini 
waliposikia adhana. Akasema: Hawa ndiyo watu wal- 
iosiflwa na Allah kwenye an-Nur (aya iliyotajwa) 
(Haythami, VII, 83). 


Walitoa Zaka na Sadaka Hali ya kuwa ni 

Wenye Furaha 

Jamii ya Asr-U Saadah walikuwa wakiwe- 
ka umuhimu sana kwenye sadaka na zaka, kama 
ambavyo Allah amekuwa akisisitiza sadaka pamoja na 
swala mara nyingi kwenye Qur’an. Walitoa sadaka na 
misaada kwa shauku kubwa kama vile wanatoa kwa 
Allah mwenyewe. 

Akiwa na haraka ya kutenda jambo jema Abbas 
(r.a), Mtume wa Allah (s.a.w), mjomba wake, siku 
aliuliza kama anaweza kutoa sadaka kabala ya mwaka 
uliotakikana haujafika. Mtume wa Allah (s.a.w), 
alimruhusu. (Abu Dawud, Zakat, 22/1624; Tirmidhi, 
Zakat, 37/678; Ibn Majah, Zakat, 7; Ahmad, I, 104; 
Darimi, Zakat, 12). 

Mwanamke, ambaye alikuwa ndugu yake na 
Mtume wa Allah (s.a.w), siku alimtembelea akiwa na 
mtoto wake wa Idke pembeni yake. Yule mtoto wa 
kike alikuwa amevaa bangili nzito mikononi mwake. 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Huwa unazitolea sadaka?” Mtume wa Allah 
(s.a.w), akamuuliza yule mwanamke, akimaanisha zile 
bangili. 

“Hapana”, akajibu. 

“Ungependa kama AUah angekufanya uvae ban- 
gili mbili za moto mbadala wake?” Mtume (s.a.w) 
akauliza. 

Yule mwanamke akamvua mtoto wake akampa- 
tia Mtume zUe bangili na kusema; “Hizi sasa ni mali 
ya Allah na Mtume wake. Fanya vile ikupendezavyo.” 
(Abu Dawud, Zakat, 4/1563) 

Ujumbe wa watu kumi na tatu wa kabila la Banu 
Tujib walifika karibu na Mtume wa AUah (s.a.w), 
wakiwa na sadaka kwa ajili ya kutoa. Mtume (s.a.w), 
alikuwa anapenda sana wanaopenda kutoa sadaka na 
baada ya kuwakaribisha kwa bashasha, akamwambia 
Bilal Habash (r.a), kuwakaribisha kwa ukarimu zaidi. 

“Tumeleta kwako, Mtume wa Allah. Kile amba- 
cho halali yake AUah katika utajiri wetu!” wakasema. 

“Zichukueni mrudi nazo kwenye mji wenu mka- 
zigawanye kwa maskini wa huko.” Akasema Mtume 
wa AUah (s.a.w). 

“Lakini tulichokileta ni kilichobaki baada ya 
kuwapatia maskini wa kule kwetu.” Wakajieleza. 

Abu Bakr (r.a), akawasifu na kusema, “Ama 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


kwa hakika hakuna ujumbe wa waarabu kama hawa 
wanaume wa Tujib, ewe Mtume wa AUah!” 

“Mwongozo upo mikononi mwa AUah” akasema 
Mtume wa Allah (s.a.w), “Allah anafungua imani kwa 
wenye mioyo inayotamani kuwa bora.” 

Ujumbe wa Banu Tajib ulimuuliza Mtume wa 
Allah (s.a.w), baadhi ya maswali kuhusu Qur’an na 
Sunnah. Majibu yao waliandikiwa na wakapewa. 
Shauku yao iliongeza kutaka kuwasikiliza zaidi kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake. Baada ya 
kukaa muda mrefu, ule Ujumbe ukaelezea hisia zao 
za kutaka kwenda kwao. Na walipoulizwa kwa nini 
haraka hivyo, wakasema: 

“Tunataka kurudi kwa watu wetu haraka iweze- 
kanavyo ili tuweze kwenda kuwaeleza yale yote tume- 
jifunza kutoka kwa Mtume wa allah!” Wakamuona 
Mtume wa Allah (s.a.w), kwa mara ya mwisho waka- 
muaga. Mtume (s.a.w), akamuagiza Bilal Habash (r.a), 
aende nao na akawapatia zawadi nyingi sana kuliko 
wajumbe wengine wowote waliowahi kufika. (Ibn 
Saad, I, 323; Ibn Qayyim, III, 650-651). 

Ibn Abbas (r.a), anahadithia: 


“Mtume wa Allah (s.a.w), aliongoza swala ya 
rakaa mbili siku ya eid. Baada ya kutoa hotuba kwa 
wanaume, alisogea kidogo upande wa wanawake kwa 
kuwa hawakuwa wanamsikia vizuri. Pamoja naye ali- 


o 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


kuwepo Bilal (r.a), akawahubiria pia, akiwasisitizia 
wawe wanatoa misaada. Baada ya hapo, wanawake 
wakaanza kurusha bangili, dhahabu, silva na pete 
zao kwa Bilal aliyekuwa ametandaza shati.” (Tazama, 
Bukhari, Zakat, 21, 33) 

Akivuta umakini wa watu juu ya kupuuzia kutoa 
sadaka huwa inakuwa majuto baadae, Ibn Abbas (r.a), 
alikuwa anawaonya watu kwa maneno haya: 

“Kwa yeyote asiyeenda hijja ama kutoa sadaka 
hali ya kuwa ana uwezo wa kifedha kufanya hivyo, 
atatamani kurudi duniani siku yake ya pumzi ya 
mwisho.” Ataisoma aya ifuatayo; 

“Enyi mlioamini! yasiwapumbaze mali zenu wala 
watoto wenu katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu 
na atakayefanya hivyo basi hao ndio watakaopata 
hasara kwa (kwa kuuza kile kilichokuwa kikubwa na 
cha kubaki kwa kukimbilia chenye kudharaulika na 
kuisha), na toeni katika tulivokupeni kabla hayajam- 
fikia mmoja wenu umauti akaja kusema ee h mola 
laiti kama ungenipumzisha kwanza mpaka muda wa 
karibu nikaweza kutoa zakat na nikawa miongoni 
mwa watu wema na Mwenyezi Mungu hatoichelew- 
esha nafsi pale muda wake unapokuwa umeflka, na 
Mwenyezi Mungu anayo taarifa ya yote mnayoyafan- 
ya.” (al Munafiqun, 9-11) (Tirmidhi, Tafsir, 63/3316) 

Watu wa zama za furaha walikuwa waangalifu na 
kiwango cha mali walizokuwa nazo na zingine kuwa- 
patia walio masikini. 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Ahnaf ibn Qays (r.a), siku moja alikwenda karibu 
na Khalifa Omar (r.a), akiwa kiongozi wa wajumbe 
toka Iraq. Ilikuwa ni siku ya joto sana. Akiwa amevaa 
kimori Omar (r.a), alikuwa anampaka mafuta ngamia 
aliyekuwa anaandaliwa kwa ajili ya sadaka. Alivy- 
owaona alisema: 

“Badilisha nguo zako Ahnaf...na uje kunisaidia, 
huyu ni ngamia wa zakat. Masikini, wajane na maya- 
tima ni halali yao.” 

Mmoja wao akasema: “Allah akujaze rehma, 
khalifa! Umeshindwa kumpatia kazi hiyo mmoja wa 
watumwa wako?” 

Kwa hilo, Omar (r.a), alitoa jibu zuri lifuatalo: 

“Nani mtumwa bora zaidi ya Ahnaf na Omar? 
Tangu hapo mimi nimebeba majukumu ya Waisla- 
muu wote mabegani mwangu, mimi ni mtumwa wa 
Waislamuu wote! Kama ilivyo muhimu kwa mtumwa 
kuwa mtiifu mbele ya bwana wake na kukamilisha 
majukumu yote, nami pia nitafanya hivyo kwa Wais- 
lamuu wote.” (Ali al-Muttaqi, V, 761/14307). 

Kuna taarifa pia omar Allh amrehemu, alimkim- 
biza ngamia wa zakat aliyetoroka mpaka akaishiwa na 
pumzi na aliwajibu vivyo hivyo waliomshauri awaam- 
bie watumwa wake wakimbize badala ya yeye. 

Ishara ya hisia walizoonyesha Waislamuu kuhusu 
sadaka ni kesi ya Khalifa Omar ibn Abdulaziz. Maofi- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


sa wa sadaka aliowaagiza kwenda Afrika, walirudi bila 
kutoa sadaka yoyote ile Afrika, kwa sababu nyepesi 
ya kwamba hakumkuta aliyekuwa na shida. Khalifa 
alitumia sadaka ile kuwakomboa watumwa wengi tu 
kutoka utumwani. 


Kujitolea ilikuwa Kiini cha Maisha yao 

Jamii ya Asr U Saadah ilijua kujitolea kwa ajili 
ya Allah, utukufu juu yake, utamlinda mwanadamu 
na majanga na matatizo, vile vile kujenga mapenzi ya 
Allah. Hata hivyo Qur’an imesema: 

“Na toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu na 
msijipileke wenyewe katika maangamizi na mfanye 
mazuri, hakika Mwenyezi Mungu anawependa wenye 
kufanya mema.” (Al-Baqara, 195). 

Umm Bujayd (r.a), Swahaba wa kike kuna siku 
alienda kwa Mtume (s.a.w), akilalama; 

“Rehma za Allah ziwe juu yako, Mtume wa Allah. 
Mara kibao, wenye shida wamekuwa wakija mlangoni 
kwangu wakihitaji msaada nami sina cha kuwapa!” 

“Hata kama ukrkosa kila kitu iwe hata uku- 
cha ulioungua wa kondoo” alisema Mtume wa Allah 
(s.a.w), “Mpatie masikini na usimuache aondoke bila 
chochote.” (Abu Dawud, Zakat, 33/1667; Tirmidhi, Zakat, 
29/665; Nasai, Zakat, 70/2566; Ahmad, VI, 383) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Hata kama Muislamu hana chochote cha kutoa, 
azungumze maneno walau machache ya kumfariji. 
Katika hali kama hiyo, Allah ameshauri tuseme mane- 
no amabayo yataleta amani na faraja. 

Katika kusisitizia wingi wa kutoa, Abu Masud 
Alllah amrehemu, anasema; 

“Baada ya Mtume wa AUah (s.a.w) alipotuamri- 
sha kutoa msaada, baadhi wakaanza kwenda gulio- 
ni kubeba mizigo Ui walipwe mudd ambayo baadae 
wanatoa kama sadaka. Baadhi yao leo hii wana 
mamia-maelfu ya dinari.” (Bukhari, Zakat, 10). 

“Kila mtu atakingwa na sadaka aliyotoa mpaka 
siku ya kiama,” anasema Mtume wa AUah (s.a.w). 

Abu’l Khayr, mmoja kati ya waliosambaza had- 
ith, alikuwa anahakikisha anachangia chochote kila 
siku, hata kama ikiwa ni mkate, kitunguu ama vitu 
vingine vidogo vidogo kama hivyo. (Ahmad, IV, 147- 
8; Haythami, III, 110) 

Omar (r.a), anasimulia: 

“Mtume wa Allah (s.a.w), ametuamrisha tuchan- 
gie. Nilimiliki mali nyingi tu kipindi hicho. Kama 
upo wakati wa kumpiku Abu Bakr’, ‘basi ni leo’ nika- 
jisemea. Kwa hiyo nikabeba nusu ya mali zangu zote 
nikampatia Mtume wa Allah (s.a.w).” 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Umeibakishia nini familia yako?” aliuliza 
Mtume (s.a.w). 

“Kiasi hichi nilicholeta hapa ndicho nilichobaki- 
sha nyumbani,” nikajibu. 

Hapo hapo Abu Bakr’ (r.a), akatokea akiwa ame- 
leta utajiri wake wote. 

“Umebakisha nini kwa ajili ya mke wako na 
watoto?” Aliuliza Mtume wa Allah (s.a.w). 

“Nimembakisha Allah na Mtume wake,” akajibu. 

Basi pale pale nikaamini ama kwa hakika siwezi 
kumshindakwalolote!” (Tirmidhi, Manaqib, 16/3675) 

Kwa mujibu wa Abdurrahman ibn Abu Amra, 
usiku mmoja mama yake alisema atawaweka huru 
watumwa ifikapo asubuhi, na ikawa amekufa usiku 
ule ule. Kwa hiyo baadae akaenda kwa Qasim ibn 
Muhammad, akiuliza kama ni sawa yeye akiwaachia 
huru wale watumwa kwa niaba ya mama yake. 

Qasim alisema, “Saad ibn Ubadah Ahah akurehe- 
mu, kuna siku aliuliza Mtume wa Allah (s.a.w), kama 
mama yake aliyekufa anaweza kunufaika Kama aki- 
wapa uhuru wao watumwa kwa niaba yake. “Ndiyo,” 
lilikuwa jibu lake (Tirmidhi, Manaqib, 16/3675) 

Aisha (r.a), anataarifu kwamba kuna siku mwa- 
namume alikuja kwa Mtume (s.a.w), akasema, “mama 
yangu amekufa ghafla. Nina uhakika kama angezun- 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


gumza ama kwa hakika angetoa sadaka. Ninaweza 
kutoa sadaka kwa niaba yake?” 

“Ndiyo” alihakikisha Mtume (s.a.w). “Toa sadaka 
kwa niaba yake.” (Bukhari, Wasaya, 19; Abu Dawud, 
Wasaya, 15/2881) 

Harithah ibn Numan (r.a), Swahaba, alipatwa na 
upofu. Alikuwa na kamba mkononi mwake iliyofung- 
wa kwenye mlango wake na pembeni alikaa na kapu la 
tende na vitu vingine. Wakati wowote ambao mwenye 
shida angepita na kumsalimia basi alibeba kilichoku- 
wepo kwenye kapu na kuishikilia ile kamba mpaka 
alipofika mlangoni na kumpatia mwenye shida. Mara 
kwa mara familia yake ilikuwa ikimwambia; “Hakuna 
haja ya wewe kufanya hivyo...Tunaweza kutoa kwa 
niaba yako” lakini aliwajibu hivi kila mara: 

“Nilimsikia Mtume wa Allah (s.a.w), akisema, 
kuwapatia wenye shida kwa mikono yako mwenyewe 
itakulinda na kifo kibaya!” (Ibn Saad, III, 488; Taba- 
rani, Kabir, III, 229, 231; Haythami, III, 112) 


Aisha (r.a), anaeleza Mtume wa AUah (s.a.w), siku 
moja aliwaambia wake zake, “Atakayewahi kuungana 
na mimi ni yule mwenye mikono mirefu.” Tukaanza 
sasa kujipimisha mikono yetu kuona nani mwenye 
mikono mirefu. Lakini kumbe maana ya “Mikono 
mirefu” ni mikono inayotoa zaidi sadaka...naye ali- 
kuwa Zaynab (r.a), ambaye alifanya kazi na kusaidia 
kwa mikono yake.” (Muslim, Fadailu’s- Sahabah, 101). 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


Tajiri au masikini, mwenye afya ama mgonjwa 
wote walikuwa wakishindana katika kutoa sadaka. 

Siku moja mtu maskini alikwenda kwa Omar 
(r.a), akilalamika, “Ninyi matajiri ndio wenye thawabu 
nyingi kwa kuwa mnatumia utajiri wenu kuwaweka 
huru watumwa, kwenda hijja na kutoa sadaka!” 

“Ni kweli unatuonea wivu?” aliuliza Othman 

(r.a). 

‘Ndiyo.” alijibu mtu yule masikini. “AUah shahidi 
ni kweli.” 

“Ninaahidi shahidi AUah.” Othman (r.a), aka- 
anza kuelezea: “Dhirham moja inayotolewa kwa shida 
ni zaidi ya dhirham elfu kumi inayotolewa na tajiri!” 
(Bayhaki, Shuab, III, 251; Ali al-Muttaqi, VI, 6I2/I7098) 

Waligundua kuwa Hakuna Zaidi ya Funga 

“Nishauri tendo.” Abu Umamah (r.a), siku moja 
alimuuliza Mtume wa Allah (s.a.w), “Ambalo Allah 
atanipa thawabu kwa ajili ya tendo hilo.” 

“Ninakushauri funga, kwa kuwa hakuna zaidi 
yake.” Mjumbe wa Allah (s.a.w) akajibu. (Nasai, Siyam, 
43). 

Umm Ayman (r.a), alianza hijira yake kwa ajili 
ya Allah na Mtume wake. Alifunga. Akawa hana 
chakula wala maji, wala mnyama wa kupanda kama 
usafiri. Taratibu akitembea kwenye joto kali la jangwa 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


la Tihama, ilikuwa bado kidogo afe kutokana na kiu 
na njaa. Karibu na muda wa kufuturu akiwa amejilaza 
ilihali amechoka, alisikia sauti juu ya kichwa chake. 
Aliponyanyua kichwa chake, aliona ndoo ya maji 
ikining’inia kwenye kamba. 

Anasema: “Alichukua ile ndoo na kuanza kuy- 
anywa yale maji mpaka moyo wake ukasuuzika. 
Sijawahi kusikia kiu kamwe baada ya hapo.” 

Kulikuwa na kipindi baada ya tukio lile Umm 
Ayman (r.a), alikuwa akifunga makusudi kwenye joto 
kali na kuizunguka kaaba, ili aone tu kama ange- 
shikwa na kiu. Lakini hajawahi kamwe mpaka siku 
alipokufa. (Abdurrazzaq, Musannaf, IV, 309; Abu 
Nuaym, Hilya, II, 67; Ibn Hajar, Isabah, VIII, 170; Ibn 
Saad, VIII, 224) 

Kabla ya kwenda kwenye vita ya Uhud, Hamza 
(r.a), aliweka nia ya kufunga. “Kama nikifa kifo cha 
kishahidi,” akawaza, “Nitakutana na mola wangu niki- 
wa nimefunga.” 

Anas ibn Malik (r.a), anaelezea; 


“Wakati Mtume wa Allah rehma na amani 
zimshukie yeye, akiwa hai, baba yangu wa kufikia 
AbuTalha (r.a), hakuwa mfungaji sana, ukiachana na 
funga ya lazima ya mwezi wa Ramadhan, ili aweze 
kupigana vizuri vitani. Lakini baada ya Mtume wa 
Allah rehma na amani zimshukie yeye, kufa, sijawahi 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


kumuona akiwa hajafunga labda siku za eid pekee.” 
(Bukhari, Jihad, 29) 

Abu Talha (r.a), alikuwa mmoja kati ya wapiga- 
naji majasiri vitani. Hakuwa anafunga mara nyingi 
kwa kuwa alitaka kupigana akiwa na nguvu. Lakini 
baadae maishani mwake wakati vita vimepungua, ali- 
tumia muda wake mwingi kwenye funga. Inaripotiwa 
kwamba alikaa miaka ishirini na nne katika hali hii 
hata baada ya kufa kwa Mtume wa AUah rehma na 
amani zimshukie yeye. 

Kama Uivyosimuliwa na Anas (r.a), katika siku za 
mwisho za uhai wa Abu Talha (r.a), alikuwa akiisoma 
sana ayah hii; 

“Nenda mbele mwepesi na mzito, shughulika sana 
kufata maamrisho ya Allah kwa kutumia mali zako na 
watu uliokuwa nao; hili ni jambo jema kwako, kama 
unatambua.” (at-Tawba, 41.) 

Baada ya hapo alisema; 

“Allah Mtukufu, tuamrishe twende vitani wakub- 
wa kwa wadogo. Nileteeni silaha zangu.” 

“Tutapigana badala yako, baba” walimjibu watoto 
zake. Lakin Abu Talha (r.a), hakutaka kusikia. Kwa 
hiyo wakaandaa silaha zake na Abu Talha (r.a), akaen- 
da kwenye kampeni. Na katika kampeni hii ndiko alik- 
ovuta pumzi yake ya mwisho. Hata walipokuja kumzi- 
ka siku saba mbele mwili wake haukuwa umeaanza 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


kuharibika wala haukutoa harufu.” (Ibn Hajar, Fath’ul- 
Bari, [Jihad, 29]. 

Abu Burdah (r.a) na Yazid ibn Abi Kabshah siku 
moja walienda kwenye safari pamoja. Akijichunga 
kufunga siku nyingi iwezekanavyo, Yazid (r.a), ali- 
kuwa amefunga wakati huu pia. Abu Burdak akam- 
wambia: 

“Niliwahi kumsikia baba yangu Abu Mussa akise- 
ma mara nyingi aliwahi kumsikia Mtume wa Allah 
(s.a.w), akisema “Kwa yeyote anayeumwa ama yuko 
safarini anapata thawabu ya maombi yake ya ziada 
aliyoyafanya kipindi akiwa na afya ama amepumzika.” 
(Bukhari, Jihad, 134). 

Zama za furaha, mwezi wa Ramadhani ulipokele- 
wa kwa shauku na Waislamuu waliwahamasisha 
mpaka watoto zao. Omar (r.a), siku moja alikutana na 
mlevi ndani ya mwezi huo wa Ramadhani na akaanza 
kumsema, “Unahuzunisha...maana hata watoto wetu 
wamefunga kipindi hichi.” (Bukhari, Sawm, 47) 

Abud-Darda (r.a), alielezea umuhimu wa funga, 
tofauti na matendo mengine, kwa maneno yafuatayo; 

“Kama isingalikuwa kwa vitu vitatu, nisingepen- 
delea kuendelea kuishi duniani, nikimsujudia Muum- 
ba, mchana na usiku, kwa kuweka paji langu la uso 
sakafuni na kujiandaa na maisha yangu baada ya 
kifo, kwa kukivumilia kiu na kufunga mchana wa 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


joto kali, kukaa na watu wenye kuchagua maneno 
mazuri ya kuzungumza, kama ambavyo mtu anacha- 
gua matunda mazuri kwa kula.” (Munawi, Fayz’ul- 
adir, II, 11/1193). 

Walizipokea Kwa Shauku Hijja Na Umrah 

Maswahaba walikuwa wanaweka umuhimu sana 
kwenye hijja. Walikuwa wakiizunguka Ka’aba kwa 
moyo, bila kuacha matendo haya. Waliyajaza mapafu 
yao kwa hewa safl ya mahala pale, wakipata shibe 
toka Madina na Makkah. Wakifata njia iliyoachwa 
na Mitume yote toka Adam -amani iwe juu yake, na 
mioyo yao iliyojaa upendo, wakizijaza nafsi zao na 
kumbukumbu zao. Wakionyesha heshima kubwa juu 
ya alama za utakatifu wa AUah, walitumia kUa nafasi 
wakiwa hijja katika kumkumbuka Allah. 

Bara ibn Marur, (r.a), mmoja kati ya wawakUishi 
kumi na mbUi waliochukua Kiapo cha Kwanza cha 
Aqabah, aliahidi kwa kipindi kile, kwenda kumtem- 
belea Mtume rehma na amani zimshukie yeye, pamo- 
ja na al ka’aba, katika hijja inayofata. Lakini kabla 
hajatimiza ahadi yake, alijikuta katika kitanda cha 
umauti. Hivyo basi, akaiomba familia yake imueleke- 
zee upande ambao ka’aba ipo, kwa kuwa nilimuahidi 
Mtume wa Allah kwamba nitakwenda!” 

Hivyo ndivyo alivyopatikana kuwa mtu wa kwan- 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


za kabisa kuelekea mahali ambapo baadae panakuja 
kuwa Qibla, wakati wa uhai wake na kifo chake. 

Alipofika Madina, akiwa na baadhi ya Mas- 
wahaba wake Mtume wa Allah (s.a.w), alitembelea 
kaburi la Bara (r.a) na kusoma dua ya maiti. Baada ya 
hapo akasema; 

‘Allah...msamehe, mrehemu na upendezwe 
naye!” (Ibn Abdilbar, I, 153; Ibn Saad, III, 619-620) 

Aisha (r.a), anasimulia; 

“Niliwahi kumuuliza Mtume wa Allah kama sisi 
wanawake tunaweza kujiunga kwenye vita na tuka- 
fanya jihad. Lakini akasema , “Jihad ya kupendeza 
kwenu ni hija iliyokubalika.” Tangu niliposikia haya 
toka , sijawahi kupuuzia kamwe.” (Bukhari, Jaza’us- 
Sayd, 26) 

Omar (r.a) aliwahi kumuuliza Mtume wa aUah 
-rehma na amani ziwe juu yako- ruhusa ya kufanya 
umrah. “kaka yangu mpendwa, “ akasema, “usitusa- 
hau kwenye dua zako!” 

“Maneno hayo ya Mtume wa aUah” Omar - (r.a) 
- alizungumzia maneno yale: “yana thamani kwangu 
zaidi ya dunia nzima. Nisingekuwa na furaha zaidi ya 
hapo hata kama ningepewa dunia nzima.” (Taz, Abu 
Dawud, Witr, 23/1498; Tirmidhi, Daawat, 109/3562; 
Ibn Majah, Manasiq, 5) 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Maswahaba hawakukatishwa tamaa na ugumu 
wa hija na umrah. Aisha (r.a), hakuweza kufanya 
umrah kutokana na hedhi, alilalamika kwa Mtume 
(s.a.w) akisema: 

“Wengine, Mtume wa allah, wanarudi wakiwa 
wamefanya hijja na umrah wakati mimi nimefanya 
hija tu.” 

“Subiri kwanza,” alijibu Mtume wa Allah -(s.a.w) 
-. “Ukishamaliza hedhi, nenda Tanim (Na kaka yako 
Abdurrahman), ingia ihram na nia ya umrah na uanze 
kusema talbiyah. Ukishakamilisha umrah yako, utu- 
fate mahala fulani. Ila tambua kwamba thawabu zako 
za umrah ni sawa na mali utakazotumia na ugumu 
utakaoupata katika shuhuli hiyo.” (Bukhari, Umrah, 8) 

Maswahaba walikuwa wastaarabu na wenye tabia 
njema kipindi cha hija. Walishauriwa kuwa wastaara- 
bu wakati wa kuizunguka kaaba, Mtume (s.a.w) ali- 
wahi kutoa ushauri huu kwa Omar (r.a) : 

“ wewe ni mtu mwenye nguvu, Omar. Usiwaumize 
wanyonge na wenye afya dhoofu katika kuwaharaki- 
sha kwenye Jiwe Jeusi! Na wala usikerekwe, wala 
usimkere mwingine! Kama ukiona hakuna watu, 
iguse Hajar’ul-Aswad na uibusu. Ama vinginevyo 
onyesha ishara waqkati unaizunguka huku ukisema 
La ilaha ill-Allah and Allah’u Akbar\” (Ahmad, I, 28; 
Haythami, III, 241) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Wanawake hawaruhusiwi kuzunguka kabla 
pamoja na wanaume. Aisha (r.a) kwa mfano, aliku- 
wa akizungumka umbali mrefu kidogo na wanaume. 
Mwanamke mmoja aliwahi kumwambia siku moja 
wakiwa wanazunguka wote kwaniiaba walishike jiwe 
Jeusi. Lakini Aisha (r.a) alikataa. 

Aisha (r.a) - alikuwa akijifunga gubigubi pamo- 
ja na wanawake wengine kiasi kwamba huwezi 
kuwatambua na kuizunguka kaaba wakati wa usiku. 
Wanaume walikuwa wakitolewa ndani ya nyumba 
hiyo takatifu wakati wanawake walipotaka kuingia 
kwa ajili ya kuabudu. (Bukhari, Hajj, 64) 

Kuna tukio moja, Mtume wa allah (s.a.w) wakati 
akijiandaa kwenda makka, aligundua kwamba mke 
wake Ummu Salammah, aliyekuwa katika hedhi, 
hakuwa ameizunguka kaaba. 

“Unapoisikia adhana kwa ajili ya swala ya “fajr” 
na watu wakaanza kuswali” alimwambia, akimaani- 
sha kwamba anaweza kukamilisha kuizunguka kaaba, 
kwa kupanda ngamia nje kabisa.” (Bukhari, Hajj, 71) 

Umm Salammah (r.a) anasimulia: 


“Nilimuelezea Mtume wa allah (s.a.w) kutoka- 
na na hali niliyokuwa nayo kwenye hija. Akanieleza 
niizunguke Kaaba nikiwe nimepanda ngamia pem- 
beni ya wale waliokuwa wakiswali. Wakati huo huo, 
Mtume wa allah -(s.a.w) alikuwa akiwaongoza kwe- 








Jamii Ya Zama Za Furaha 


nye swala ya fajr akiwa anaisoma {surah at-Tur).” 
(Bukhari, Hajj, 64) 

Kutokana na masimulizi hayo tunaweza sema 
kwamab wanawake wanaruhusiwa kuzunguka kaaba 
na wanaume, ila tu waifanye wakiwa kwa nj e, kwa j insi 
vile hali inaruhusu. Kuizunguka kaaba ni ibada kama 
ilivyo swala. Kama ilivyo kwenye swala wanawake 
wanajipanga nyuma ya wanaume, ni sawa kabisa wao 
wakijipanga nje ya kaaba wakati wa kuizunguka. 


Walienzi Sana Kujifunza Qur’an na Sunnah 

Allah, utukufu juu yake, anasema: 

“Ni kitabu tulichokiteremsha kwako (Muham- 
mad) chenye manufaa ili watu waweze kutafakari aya 
zake na ili waweze kuaidhika walio na akili salama.” 
(Saad, 29) 

“Hakika wale wenye kukisoma kitabu cha Mwe- 
nyezi Mungu (AUah) Na wakasimamisha swala na 
wakatoa katika yale tuliwaruzuku kwa siri na wazi- 
wazi wakitaraji kupata faida isiyokuwa na hasara.” 
(Fatir, 29) 

Mtume wa Allah (s.a.w) alikuwa akiisoma 
Qur’an, kwanza kwa wanaume na baada ya hapo kwa 
wanawake. Baadhi ya Waislamuu walihifadhi na wen- 
gine waliiandika Qur’an ile. 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Uandishi wa Qur’an ulifanywa na Maswahaba. 
Karibu kila mmoja wao aliifanya kazi hyo. Na kwa 
ambao hawakuwa wanajua kuandika walikua wak- 
ienda misikitini na kalamu na kutafuta wanaojua 
kuandika wawandikie kile walichohifadhi. 

Kwa njia hiyo, Qur’an tukufu iliweza kurekodiwa 
na kuanza kutumika toka enzi hizo, hata katika kipin- 
di ambacho waumini wa dini ya islam walikuwa wak- 
ionewa na walioabudu masanamu. Qmar (r.a) alisil- 
imu na kuwa Muislamu baada ya kusoma vipande vya 
Qur’an amabavyo vilikuwa vimeshaandikwa. 

Mtume wa Allah (s.a.w) aliikabidhi nakala ya 
Qur’an tukufu iliyokamilika ambayo ilikuwa imebeba 
kila aya amabayo iliyoteremshwa, kwa Rafl ibn Malik 
(r.a) wakati wa kiapo Cha Aqabah. Baada ya kurudi 
madina, Rafi (r.a) ataisoma Qur’ana hiyo kwa Wais- 
lamuu wapya, ambao watajikusanya kwenye msikiti 
mpya wakwanza wa Kiislamu, ambao Rafl aliujenga 
mwenyewe kwenye mji wao. 

Abdullah ibn Masud (r.a) alisema; 

“Wakati Maswahaba walipokuwa wakirudi 
majumbani kwa wake zao walikuwa wakiulizwa mas- 
wali haya mawili; “Ni aya ngapi zimshushwa Leo?”Na 
“hadithi ngapi za Mtume umehifadhi Leo?” (Abdul- 
hamid Kashk, Fi Rihabi’t-Tafsir, I, 26) 

Maneno yafuatayo, ambayo pia yametoka kwa 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Abdullah ibn Masud (r.a) anaelezea zaidi jinsi ama- 
bavyo Maswahaba walikuwa wameishika Qur’an; 

“Naahidi Allah shahidi yangu, tukiachana na 
mahala amabapo Mungu hayupo, hakuna aya 
iliyoshushwa na allah kwenye kitabu takatifu, ambapo 
mahala imeshushwa siifahamu. Tena, hakuna aya 
iliyoshushwa kwa mtu bila mimi kumjua mtu huyo 
ni nanai na ni kwa sababu gani. Kama nikisikia 
kuna mtu anaijua Qur’an zaidi yangu na mahali alipo 
ninaweza kwenda kwa kutumia ngamia, ama kwa 
hakika nilishafiri kwenda mahali huko, sikupoteza 
muda.” (Bukhari, Fadail’ul-^ur’an, 8) 

Baada ya muda, Abdullah ibn Masud (r.a) alihifa- 
dhi na kuifundisha aya moja ya Qur’an kwa wanafunzi 
wake muda mrefu huku akisema, “aya hii ni zaidi ya 
vitu vyote ambavyo vimepata mwanga wa jua hapa 
duniani. Na atasema hivyo kwa kila aya. (Haythami, 
VII, 166) 

Maneno yake yafuatayo yanaonyesha ni jinsi gani 
Maswahaba walikuwa wanajifunza sayansi ya Qur’an: 

“Kwa yeyote anayependa uelewa, basi aisome 
kwa umakini Qur’an na apate kuielewa maana yake 
na kuihifadhi; ama kwa uhakika yenyewe ina elimu 
ya zamani na ya sasa.” (Haythami, VII, 165; Bayhaki, 
Shuab, II, 331) 

Maswahaba mara kwa mara walikuwa wakiku- 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


tana kuijadili Qur- an na hadithi. Wanafunzi wa Suffa, 
siku zote huwa msikitini, wakiisoma Qur’an mchana 
na usiku waliijadili. 

Qmar (r.a) alikuwa akiitafakari sana Qur’an, 
akiisoma, kwa njia ambayo akaanza kuiweka katika 
matendo yake. Ushahidi wa haya ni katika maneno 
yake; “niliweza kuitekeleza sura Al-baqara ndani ya 
miaka kumi na mbili, na kama shukrani nilichinja 
ngamia.” (Qurtubi, I, 40) 

Imam Malik anaelezea, Abdulla ibn Qmar (r.a) 
alisoma aya ya sura al-baqara kwa muda wa miaka 
nane, ili aweze kuielewa na kuitenda aya hiyo. Aliki- 
som kitabu kwa umakini na kuhakikisha anayatenda 
yale aliyoamrishwa na kuyaacha yale yaliyokatazwa. 

Abu Bakr’ (r.a) aliwahi sema,” Kuielezea aya moja 
kwangu ni jambo zuri zaidi ya kuisoma peke yangu.” 
(Ibn’ul-Anbari, Kitab-u Izah’il-Waqf, I, 23) 

Siku moja mwanamume mmoja - akamuuliza 
Zayd ibn Thabit (r.a) maoni yake kwenye kuimaliza 
kuisoma Qur’an ndani ya wiki moja. “Itakuwa vyema”, 
akajibu Swahiba, akaongeza; 

“Lakini huwa ninafurahia kuimaliza Qur’an 
ndani ya siku kumi na tano au siku ishirini. Ukini- 
uliza kwanini, nitakwambia ni kwa sababu naweza 
kuisoma kwa undani zaidi na kupata kuielewa maana 
yake.” (Muwatta’, Qur’an, 4) 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


Baada ya nakala ya Qur’an iliyozagaa kuwekwa 
katika majalada mawili, Omar (r.a) aliwashauri watu 
watafsiri baadhi ya makala hiyo ili waweze kuitumia 
wao binafsi. Sababu kuu ikiwa ni katika kuhakikisha 
Qur’an haipotei, iwapo watu watakuwa wamehifadhi 
baadhi ya surah ama aya pekee. Lakini kwa kuwa 
sasa Qur’an ilikuwa imekusanywa kwenye majalada 
mawili chini ya tume madhubuti, ikithibitishwa na 
maelfu ya Hujfaz, Waislamuu sasa wanaweza kutafsiri 
Qur’ana wao binafsi. 

Ubaydullah ibn Abduhah (r.a) anaelezea kwamba 
nakala ya madina, moja wapo kati ya nakala nne 
ambazo zilitolewa kipindi cha Othman -allah mare- 
hemu- iliwekwa katika msikiti wa Madina, na alikuwa 
akiusoma kwa sauti kila siku asubuhi kwa Waislamuu 
waliokusanyika. 

Mtume wa Allah (s.a.w) pamoja na maKhalifa 
wake waliwatuma Maswahaba katika Jamii zingine 
za Kiislamu ulimwenguni kuwafundisha Qur’an na 
Sunnah. Musab ibn Umayr (r.a) akiwa mmoja wao ali- 
tumwa kwenda madina mbele ya Hijra awe mwalimu 
akiwaelezea kuhusu Uislamu na kuwasomea Qur’ana 
kha alipopata wasaa. 

Abu’d-Darda (r.a) alikwenda Damascus, alifura- 
hia maisha yake huko na wanafunzi wake walifika 
1600. Aliwagawanya kwenye makundi, akiwapatia 
walimu ambao ni wanafunzi wake wenye uelewe 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


mkubwa zaidi ya wengine na mwenyewe alikuwa 
akiwapitia kujua maendeleo yao.Wanafunzi ambao 
walifaulu daraja la kwanza, walipewa heshima ya 
kuwa kwenye mzunguko wa Swahaba huyo. Kwa njia 
hayo wanafunzi waliotangulia walikuwa na bahati ya 
kuhudhuria Abud- Darda’s (r.a) kwenye mzunguko 
wake na wakati huohuo wakiendelea kuwa walimu 
kwa walioanza. Njia hiyo hiyo ilitumika na Maswa- 
haba wengine huko mahali walikwenda. 

Omar- (r.a) - alimtuma Yazid ibn Abdullah - 
Allah amwie radhi kazi ya kuwafundisha mabedui 
Qur’an na baadae Abu Sufyan (r.a) kukagua daraja 
walizofikia. Vile vile aliwaagiza Maswahaba watatu 
kuwafundisha Qur’an watoto wa Madina, Alikuwa 
akiwalipa dhirham 15 kila mwezi, pia aliwaeleza 
kuwasaidia watu wote, wakubwa kwa wadogo, kuhi- 
fadhi walau aya tano kwenye Qur’an. 

Ibn Abbas (r.a) alikuwa akiwafundisha Qur’an 
wenye daraja la juu. ’Watu walikuwa wakimzunguka 
kila mahali alipokuwa akienda. Alipoenda Basra, Kwa 
mfano, jambo la kwanza alilofanya ni kutoa hotuba, 
akiwaelezea kuhusu sura al-Baqara. 

Ali (r.a) aliwahi kusikia makelele yakitokea 
msikiti wa Kufa na kuulizia nini kilikuwa chanzo cha 
makelele hayo. 


“Kuna watu wanasoma na kujifunza Qur’an,” 
akaambiwa. 

o 

- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Ama kweli wana raha,” akasema, “Kwani hao 
ndio wa kumpendeza Mtume wa AUah.” (Haythami, 
VII, 162) 

Mujahid (aliyefariki 103 H), mtafasiri kiongozi 
wa zama za Tabiun, anahadithia kwamba Ibn Abi 
Layla (aliyefariki 83 H), alikuwa hakimu na msomi 
wa hadithi, alitengeneza maktaba Uiyokuwa na Qur’an 
pekee, ambapo watu walikuwa wakijumuika kuisoma 
Maneno hayo Matakatifu. 

Abu Abdurrahman as-Sulami akawa mwalimu 
wa kiraa wakati wa kipindi cha Khalifa Othman(r.a), 
shuhuli ambayo aliendelea kuifanya kwa miaka mingi. 
Kufuatia kuwa imam na mwalimu wa Qur’an, ali- 
kuwa akipenda kusema,” kitu pekee, kinachoendelea 
kuniweka hapa, ni kwamaba namimi nitapata kusi- 
fika katika hadithi, Wabora kati yenu ni wale wenye 
kujifunza Qur’an na kuifundisha.” (Bukhari, Fadail’ul- 
Qur’an, 21; Tirmidhi, Fadail’ul-Our’an, 15/2907) 

Jamii ya Asr-u Saadah walionyesha shauku hiyo 
pia ya kutaka kujifunza hadithi. kwa mfano; 

Urwah ibn Zubayr (r.a) anasimulia: 

“Siku moja shangazi Aisha (r.a) aliniambia, 
“nimesikia kwamba AbduUah ibn Amr (r.a) anakuja 
kututembelea akiwa anaelekea hija. Kutana naye na 
umuulize maswali yote yanayokusumbua, kwa kuwa 
anaufahamu mkubwa sana alioupata kutoka kwa 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Mtume wa Allah -(s.a.w) -. Hivyo basi nikakutana 
na Abdullah (r.a) na nikamuuliza maswali mengi tu 
kuhusu aliyojifunza toka kwa Mtume (s.a.w) (Muslim, 
Ilm, 14) 

Abdullah ibn Amr (r.a) alikuwa akiweka kum- 
bukumbu ya maneno aliyotamka Mtume -rehma Na 
amani zimshukie yeye-, haswa kipindi alichokuwepo 
hai. Na haikuchukua muda mrefu akawa amerekodi 
hadithi nyingi. 

Maswahaba waliokuwa na umri mkubwa nao 
walipenda kujifunza mengi ingawa umri wao ulikua 
umekwenda. 

Walitafuta Tiba na Ponyo Kutoka Katika 

Qur’an Tukufu 

Kiini cha maisha ya Maswahaba ilikuwa Qur’an 
takatifu waliishi kwa kumfata allah, Utukufu juu yake. 
Katika hali zote hata walipohitaji tiba kwa ajiLi ya 
magonjwa yaliyowakabili, waliisoma Qur’an. 

Abu Said (r.a) anaelezea: 

“Tulikuwa sehemu ya j eshi lililotumwa na Mtume 
wa Allah -rehma na amani zimshukie yeye-. Tuli- 
pumzika mahala 


Abu Said (r.a) anaelezea: 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Tulikuwa sehemu ya j eshi lililotumwa na Mtume 
wa Allah -rehma na amani zimshukie, Tulipumzika 
mahala. Muda si mrefu, alikuja mtumishi, akitokea 
kwenye makazi jirani na pale akasema: 

“Mkuu wetu ameng’atwa na nyoka na hakuna 
mmoja kati yetu anayeweza kumtibu. Je kuna mmoja 
kati yenu anayeweza Ruqya ( kusoma Qur’an na 
kuomba kutibu ugonjwa) ?” 

Hapo, mmoja kati yetu, ambaye haikuwa anaju- 
likana kama anajua ruqya, akanyanyuka na kuondoka 
na yule mtu. Baada ya muda kidogo akarudi na mbuzi 
thelathini, alipewa kama shukrani kwa kumtibu mkuu 
wao na wote tukanywa maziwa ya mbuzi wale. 

“Kwahiyo unajua jinsi ya kusoma ruqyaV’ tuka- 
muuliza. 

“Sio kweli,” akajibu. “Nilimsomea surat-l-fatiha 
tu.” 

Tukamshauri asifanye jambo lingine lolote mpaS 
ka tutakapozungumza na mjumbe wa Allah -rehma 
na amani zimshukie yeye-. Tulipofika tu madina, 
tukamtaarifu kuhusu yaliyojiri. 

“Nani kakufundisha fatiha ni njia ya ruqya?” 
akasema Mtume -(s.a.w) -, akaongeza, gawanya hao 
mbuzi kati yenu na mimi pia nipate.” (Muslim, Salam, 
66, 65; Bukhari, Fadail’ul-Qur’an, 9; Ijarah, 16; Tibb, 33, 39) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Ilikuwa ni katika kuwaondoa mashaka Mas- 
wahaba katika kupokea malipo kwenye Ruqya ndo 
Mtume (s.a.w) akasema “na yeye pia apate”. (Ayni, 
Umdat’ul-Qari, XXI, 271-272) 

Mtume-(s.a.w) - anaeleza, kwenye hadith 
nyingine, “kuna tiba ya kila ugonjwa kwenye surat-l- 
fatiha” (Darimi, Fadail’ul- Qur’an, 12) 

Ilaqa ibn Sahar (r.a) alisilimu baada ya kuku- 
tana na Mtume-(s.a.w) -. Akiwa anarudi kwenye mji 
wake, akakutana na kabila, wakiwa na mgonjwa wa 
akili ambaye alikuwa amefungwa kwenye machuma. 
Familia ya mgonjwa yule ikamfata, wakasema, “ Kwa 
tuliyoyasikia, rafiki yenu (mjumbe wa aUah-rehma na 
amani zimshukie yeye-) ameleta baraka. Je unajua tiba 
kwa ajili ya mgonjwa huyu?” 

Ilaqa (r.a) anasimulia yaliyotokea baada ya hapo: 

“Nikamsomea mtu yule surat-l-fatiha. Hapo- 
hapo, akapona. Kwa malipo wakanipa kondoo mia 
moja. Nikarudi kwa Mtume (s.a.w) kumtaarifu kwa 
yaliyotokea, kujua kama ni ruhusa kwangu kupokea 
malipo.” 

“Je ulisoma kitu kingine zaidi ya Qur’an?” akauli- 
za Mtume-(s.a.w) -. 

“Hapana”, nikajibu. 

“Kama ni hivyo basi chukua,” akasema. “Nilia- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


hidi kwa uhai wangu kama mtu atapokea malipo kwa 
kusoma maneno ya ushirikina basi atabeba dhambi. 
Lakini wewe umepokea malipo kwa haki. (Abu Dawud, 
Tibb, 19/3986; Buyu’, 37/3420; Ahmad, V, 211) 

Walikuwa Wakitubu Wakati wa 

Mapambazuko 

Allah, utukufu juu yake, anasema: 

“Walikuwa wakilala kidogo usiku. Na asubuhi 
walikuwa wakitubu.” (ad-Dhariyat, 17-18) 

Jamii ya Asr-u Saadah walipendelea kuamka 
usiku kwa ajili ya swala na kusoma Qur’an na kutaja 
majina ya AUah, utukufu juu yake, mapambazukoni, 
juu ya vitanda vyao. Mapambazukoni na asubuhi 
kwao wao ilijulikana kama “nyakati za kutubu na 
swala” na zUifanywa kwa hisia. Watu walikuwa wakip- 
ita karibu na nyumba zao walikuwa wakisikia sauti za 
dhikr na kisomo cha Qur’an, kama vile sauti za nyuki. 

Qadi Baydawi (r.a) anaelezea ifuatavyo: 

Pale ambapo swala tano zilipotangazwa kuwa za 
ulazima kwa ummah na swala za usiku kuwa za hiyari 
(sunnah), Mtume (s.a.w) alitoka chumbani kwake, 
usiku, na kutembelea nyumba za Maswahaba, kujua 
ni yapi wanayafanya. Alizikuta nyumba zao zikiwa 
na milio kama ya nyuki, zikiwa na sauti za Qur’an na 
Dhikr. (Anwar’ut-Tanzil, IV, 111) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Mtume (s.a.w) anasema: 

“Nazijua vizuri sauti ya Qur’an inayosomwa 
kwa moyo wa upendo na ukoo wa Ashari waingiapo 
majumbani mwao usiku. Hata nisipojua safari zao za 
mchana wamepumzika wapi, napata kujua kwa milio 
ya sauti zao wanaposoma Qur’an usiku.” (Bukhari, 
Maghazi, 38) 

Aisha (r.a) anaelezea: 

“Nikiwa chumbani kwangu, mjumbe wa AUah 
(s.a.w) aliamka kwa ajili ya swala ya usiku (tahajjud) 
na akasikia sauti ya Abbad ibn Abdullah, akiswali 
msikitini wakati huohuo. 

“Je hiyo ni sauti ya Abbad, Aisha?” aliuliza. 

“Ndio,” nilijibu. 

“Allah.muhurumie Abbad!” akaendelea 

kuomba. (Bukhari, Shahadat, 11) 

Kati ya mara nane au tisa, Mtume -rehma na 
amani ziwe juu yake- alikuwa akiisogeza swala ya isha 
mpaka kwenye theluthi ya mwisho wa usiku. Abu 
Bakr (r.a) akamuuliza Mtume (s.a.w) kama angekuwa 
akiiwhisha swala kidogo, ili iwe rahisi kwao kuamka 
usiku kwa ajili ya tahajjud. 

Mtume (s.a.w) akakubaliana na maombi ya Abu 
Bakr -allaha amhurumie-. (Ahmad, V, 47) 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


Alipokuwa akiamka kwa ajili ya tahajjud Omar 

(r.a) alikuwa akiomba, “Mola wangu.unaona 

nilipo; unajua ninachohitaji. AUah.niondoshe 

kwako nikiwa mtumishi ambaye mahitaji yake 
yamekamilishwa, huru wa vitisho na uoga, ambaye 

papo hapo anafata maamrisho yako.mtumishi 

ambaye dua zake unazipokea, dhambi zake unasame- 
he na ukamfanyia huruma!” 

Na alipo maliza swala yake, aliomba: 

‘Allah.sijaona kinachoendelea kuishi 

hapa duniani. Wala cha kunipa mwongozo nikafata. 
Allah... nifanye mtu mwenye kuzungumza na uelewa 

na mwenye kukaa kimya kwa busara! Allah.usin- 

ipe vya duniani vingi Ui nisije nikatenda dhambi 
na pia, usininyime kabisa, nikashindwa kukumbuka 
wajibu wangu kwako. Ama hakika, bora kuwa na mali 
kidogo iliyo toshelezi, kuliko kuwa na mali nyingi 
zilizopitiliza na kumfanya mtu asahau wajibu wake.” 
(Ibn Abi Shaybah, Musannaf, VII, 82) 

“Ni nani anayependwa zaidi na Mtume wa AUah 
(s.a.w) zaidi ya watu wote?” Aisha (r.a) siku moja 
aliulizwa. 

“Fatimah,” akajibu. “Vipi kati ya wanaume?” 
wakauliza tena. “Mume wake”, akajibu, “ambaye nin- 
afahamu anafunga na kuswali usiku mara nyingi". 
(Tirmidhi, Manaqib, 60/3874) 










Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Amir ibn Rabia, amabaye alikuwa akiweka umu- 
himu kwenye swala za tahajjud katika maisha yake 
yote, iliyokea kwamaba alikufa wakati akiwa kwenye 
tahajjud . katika kipindi hicho, Waislamuu walikuwa 
katika adha kubwa sana, wachache waliendelea. Ili- 
kuwa kipindi hicho ambapo Amir alimuona mtu 
ndotoni, akimwambia: 

“Nyanyuka na umuombe Allah akulinde na adha 
anawalinda watumishi wake wa kweli.” 

Hapohapo aliamka na kuswali. Baada ya swala, 
muda huohuo akapatwa na ugonjwa , ambao ndo 
ulikuwa chanzo cha kifo chake. Watu wakaja kuubeba 
mwrli wake kwa ajili ya mazishi, bila ya yeye kukanya- 
ga chini kujiunga na adha ile. (Haythami, IX, 301; Ibn 
Abi Shaybah, Musannaf, VI, 362/32044) 

Karibu na kifo chake, Amr ibn Abdiqays, wa 
Tabiun, alianza kulia. 

“Unalia nini?” aliulizwa. 

“Ninalia wala si kwa kuogopa kifo na wala si kwa 
kuipenda dunia,” akajibu. “ ninalia kwa kuwa kuanzia 
sasa, sitoweza kufunga tena katika srku za joto sana 
na wala sitoweza kuamka usrku kufanya swala ya 
tahajjud. (Dhahabi, Siyar, IV, 19) 

Yafuatayo ni taarifa rLiyotolewa na watu wal- 
ioamini kuhusu wakati wa mapambazuko, ambapo 
tendo la kuabudu limepewa thamani, toba na dua 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


zinakubaliwa, dhambi zinafutwa na mwili unakuwa 
wenye afya: 

“Usiku zenye kujirudia ndio utawala sahihi wa 
kujitegemea AUah ameuzungumzia kwenye aya, 
‘Sema: Eeeh Mwenyezi Mungu, Mfalme wa Tawa- 
la! Unampatia yeyote tawala unapopenda wewe na 
unamnyima yeyote tawala unapopenda wewe; na 
umpandisha cheo unapopenda wewe na kumshusha 
unapopenda wewe. Mkononi mwako kuna jema; ama 
kwa hakika, Una uwezo juu ya kila kitu’ (Al-i Imran, 
26) ” (Hadimi, Majmuafur-Rasail (Risalatu’l- Wasi- 
yyah wa’n-Nasihah), uk. 194) 


Walikuwa Wenye Bidii Kwenye Matendo ya 

Ibada 

Jamii ya Asr-u Saadah walikuwa akifanya bidii 
sana kwenye jukumu lao la kuabudu, ingawa waliku- 
wa wakiona ibada zao hazitoshelezi. Siku zote waliishi 
kati ya uoga na matumaini. 

Aisha (r.a) anaelezea: 

“Tutawarejeshea ule uaminifu ambao nimeubeba 
mabegani mwangu!” (Sarraj, Luma. p. 139) 





Walikuwa Wakishindana Kutenda Mema 

Jamii ya Asr-u Saadah walikuwa wakishindana 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


maadili katika kutenda yaliyo ya haki. Abdurrahman 
ibn Abi Bakr (r.a) anaelezea: 

“Baada ya kuongoza swala ya/a;r, Mtume -rehKI 
ma na amani zimshukie yeye- aliwageukia Maswaha- 
ba zake na kuwauliza, ‘kuna yeyote aliyefunga leo?’ 

‘Sikuwa nimeweka nia jana jioni, mjumbe wa 
allah, hivyo sijafunga leo’, Omar (r.a) alisema. 

‘Niliweka nia ya kufunga jana jioni na leo nime- 
ianza siku kwa kufunga, mjumbe wa allah’, Akajibu 
Abu Bakr (r.a). 

‘Kuna yeyote aliyemtembelea mgonjwa leo?’ 
akauliza tena mjumbe wa allah -(s.a.w) -. 

‘Ndio kwanza tumeswali/a;r, mjumbe wa allah, 
hata hatujatoka kwenye nafasi zetu’, akajibu Omar 
(r.a). ‘Tungeweza vipi kuwa tumeshamtembelea 
mgonjwa?’ 

‘Nilisikia kaka Abdurrahman ibn Awf anaumwa, 
mjumbe wa allah. Kwahiyo nikamtembelea wakati 
nakuja msikitini, nikamtakia dua njema na ndipo 
nikaja msikitini’, alikiri Abu Bakr (r.a). 

‘kuna yeyote kati yenu ambaye ametoa chakula 
kwa fukara leo?’ akaendelea kudadisi mjumbe wa 
allah -(s.a.w) -. 

‘Ndio kwanza tumeswali fajr, mjumbe wa allah, 
hata hatujatoka kwenye nafasi zetu’, akarudia kujibu 
Omar (r.a). 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


‘Lakini Abu Bakr (r.a) akasema; “nikiwa niko 
njiani kuja msikitini nilikutana na mtu akanieleza 
kuwa ana shida. Kulikuwa na kipande cha mkate 
wa shayiri mkononi mwa mwanangu Abdurrahman 
nikauchukua nikampa.” 

“nakupa habari njema ya pepo,” mjumbe wa 
Allah (s.a.w) akasema. 

Akishusha pumzi nzito, Omar (r.a) alisema, 
“oh...Pepo!” 

Baada ya kumfanyia ushauri Omar (r.a) kwa 
maneno ya kuridhisha, Mtume (s.a.w) akasema, 
“Allah amhurumie Omar; Allah amhurumie Omar! 
Wakati wowote anapotaka kufanya jambo jema, Abu 
Bakar siku zote anakuwa ameshamtangulia. (Haytha- 
mi, III, 163-164; also see, Abu Dawud, Zakat, 36/1670; 
Hakim, I, 571/1501) 

Hili linatufundisha umuhimu wa kuishi kila 
wakati kwa kufanya yale yenye kumpendezesha aUah, 
utukufu juu yake, na siku zote matokeo ya matendo 
yetu yanakwenda sambamba na malengo yetu. 

Qur’an inasema: 

“Hata unapopata tulizo, endele kufanya kwa 
bidii. Fanya jitihadi kumpendezesha mola wako.” (Al- 
Inshirah, 7-8) 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Walifuata Sunnah Hatua kwa Hatua 

Fudayl ibn lyad (r.a) anasema: 

“Tendo linalofanywa kwa utulivu (ikhlas) hal- 
itokubalika kama halijafata masharti (shurut). Na 
tendo litakalofanywa kwa kufata masharti halitokuba- 
lika pia kama halitofanywa kwa unyofu. Litabaki kuwa 
halijakubaliwa, kama masharti na utiifu vitafanywa 
tofauti. Utiifu ni kufanya tendo likampendezesha 
allah, utukufu juu yake, pekee na ilhali njia sahihi ya 
kukamilisha masharti ni kwa kufuata Sunnah.” 

Ama kwa hakika, Kumtumikia Mtume (s.a.w) ni 
kumtumikia Allah, kama ilivyoelezewa katika ayah: 

“Yeyote atakayemtii Mtume, ama Kwa hakika 
amemtii allah, na kwa yeyote atakayeasi, basi hatuja- 
kutuma wewe kama mwangalizi juu yao.” (an-Nisa, 80) 

Baada ya kuukumbatia ukweli huu, mtu wa Asr- 
Saadah alifata kwa uangalifu wa hali ya juu Sunnah za 
Mtume (s.a.w) katika matendo yote na tabia. 

Kwa kundi la vijana wa kiume waliokuja kufata 
ushauri, Jabir (r.a) alisema: 

“Mjume wa Allah (s.a.w) alikuwa kati yetu. 
Qur’an ilishushwa kwake na alikuwa akijua maana 
yake kwa undani. Na njia yoyote alifanyia mazoezi 
Qur’an, na sisi tulimfatisha na kufanya vilevile.” (Mus- 
lim, Hajj, 147) 

- 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


Umayya ibn Abdullah aliwahi kumwambia 
Abdurrahman ibn Omar (r.a) waliweza “kuigundua 
njia ya kuswali swala ya uoga (salat’ul-khawf) hata 
hivyo haikuendana na swala ya wakati wa safari.” 

Allah mweza alitutumia mjumbe wake (s.a.w) 
wakati hatukuwa tunajua lolote. “Tulifanya vilevile 
ambavyo tulimuona yeye akifanya.” Alijibu Abdur- 
rahman ibn Omar (r.a) (Ibn Majah, Iqamah, 73; 
Ahmad,II, 65, 94; IV, 78) 

Our’an inasema: 

“Ewe ulioamini! Jisalimishe kwa AUah na Mtume 
wake; lakini mwogope Allah: kwakuwa Allah ndo 
mwenye kusikia na kujua yote.” (Al-Hujurat, 1) 

Said ibn Musayyab, mwanazuoni mashuhuri wa 
Tabiun, alimuona mtu akioa rakaa mbili za swala 
ya ziada baada ya swala ya asr , mwanazuoni yule 
hakupendezwa nalo lile jambo. Yule mtu alipogundua 
mwanazuoni hakupendezewa naye alijitetea hivi, “ Je 
Mwenyezi Mungu ataniadhibu kwa kumuabudu?” 

“Hapana, ama kwa hakika hatoweza kukuadhi- 
bu kwa kumuabudu,” akajibu Ibn Musayyab, “lakini 
atakuadhibu kwa kuacha kufata Sunnah!” (Darimi, 
Muqaddimah, 38/442) 

Ali (r.a) alikuwa ni nguzo katika kufata Sunnah 
za Mtume (s.a.w). 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Aliwahi kuulizwa kama mtu anaweza kumpanda 
ngamia anayempeleka kutoa kafara kwenye hijja. 

“Anaweza,” akajibu.Hata mjumbe wa allah (s.a.w) 
alipokutana na watu wenye hali hiyo aliwaamuru 
wapande ngamia zao, awe wa kafara ama la. Huwezi 
kukutana na njia nzuri na yenye maadili kama ya Sun- 
nah za Mtume (s.a.w) ama kufata njia ya zaidi yake.” 
(Ahmad, I, 121) 

Maneno yafuatayo yenye maana nayo yalitoka 
kwa Ali (r.a): 

“Tulimuona mjumbe wa Ahah (s.a.w) akisimama 

na sisi tulisimama.na tulipomuona anakaa na sisi 

tulikaa.” (Ahmad, I, 83) 

“Ukiachana na njia yenye kumfata Mtume - 
(s.a.w), njia zingine zote zimefungwa kwa binaada- 
mu.” (Bursawi, Ruh’ul-Bayan, [an-Nisa, 28]) 

Baada ya kuchukua udhu na kupangusa juu ya 
mas’h Ali (r.a) inasimuliwa alisema, “kama asingal- 
imuona mjumbe wa allah (s.a.w) akifanya hivyo, ange- 
jua kupangusa chini ya mas’h ndio sahihi. (Ahmad, I, 
148, 95m 124) 

Abdullah ibn Awfa (r.a) alifanya takbir mara nne 
wakati wa swala ya maziko ya binti yake.Alipofika ya 
nne, alisimama na kumuombea msamaha binti yake. 
Mkusanyiko ule ulidhani angetoa tena takbir kwa 
mara ya tano, la hasha alitoa salam upande wa kulia 
na kushoto na akamaliza swala yake. 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Ni nini hicho ulichofanya?” baadae wakauliza. 

“Sijaongeza lolote lile kwa kile ambacho nil- 
imuona mjumbe wa Allah -(s.a.w) akifanya,” alijibu. 
“Hii ndio njia halisi aliyofanya.” (Taz, Hakim, I, 360; 
Ibn Majah, Janaiz, 24) 

Siku moja Abu Musa Al-Shari (r.a), alishikwa na 
ugonjwa wa ghafla - akapoteza fahamu, kichwa chake 
kikiwa katika mapaja ya mke wake. Mkewe alitoa 
ukelele mkubwa na akaanza kulia. Lakini Abu Musa 
Al-Shari (r.a) alikuwa amechoka sana akashindwa 
kumnyamazisha. Lakini muda aliporejewa na faha- 
mu vizuri, alimuonya, na kumwambia, “Nachukia 
na kukaa mbali na vitu ambavyo Mtume -(s.a.w) 
- alivichukia na kukaa mbali navyo. Alikaa mabali 
na wanawake waliopenda kulia, kuchana nguo zao 
na kunyonyoa nywele zao kwa majonzi.” (Bukhari, 
Janaiz, 37, 38; Muslim, Iman, 167; Nasai, Janaiz, 17) 

Kipimo cha imani ni kupigana katika kufata yale 
aliyoaamrisha Mtume (s.a.w) hata kama upo karibu 
na kufa. 

Alipokuwa akitoka kwenye shughuli za kulin- 
gania ama safari, Mtume -rehma na amani ziwe juu 
yake- jambo la kwanza kufanya ilikuwa ni kwenda 
msikitini. Na baada ya kuswali rakaa mbili ndipo 
alipoweza kwenda nyumbani. Ibn Omar (r.a) na yeye 
alifanya hivyo maisha yake yote. 





Msisimko wa Ibada Katika Zama Za Furaha 


Baada ya kukamilisha hajj ama umrah, Ibn Omar 
(r.a) alikuwa akisimamisha ngamia wake na kupumzi- 
ka kwa muda Batha karibu na Zulhulayfah, Kwa 
sababu tu Mtume (s.a.w) alikuwa akifanya hivyo. 
Vilevile, Ibn Omar (r.a) alikuwa akiongoza swala 
za zuhr, asr , maghrib na isha akiwa Muhassab kwa 
muda unaotakikana na baada ya hapo alilala kidogo. 
Baada ya kuamka alikuwa akiwataarifu watu kwamba 
Mtume -rehma na amani zimshukie yeye- alikuwa 
akifanya hivyo pia. 

Mtume (s.a.w) siku moja alinunua ngamia wa 
sadaka katika eneo la Qudayd, ambayo ipo kwenye 
barabara itokayo madina kwenda makka. Hata Ibn 
Omar (r.a) na yeye alifanya hivyo pia. 

Kwa watu waliokuwa wakimuuliza kwanini ana- 
fanya vitu katika hali fulani, jibu lake halikubadilika: 

“Kwa kuwa nilimuona mjumbe wa Allah aki- 
fanya hivyo.” 

Abu Raffi anasimulia: 


“Niliswali swala ya isha nikiongozwa na Abu 
Hurayrah (r.a). Alisoma surat-il-Inshiqaq na alienda 
kusujudu. Na nilipomuuliza kwanini alifanya hivyo 
alinijibu, “Nina sujudu nyuma ya uongozi wa mjumbe 

wa Allah kupitia sura hii.na nitaendelea kufanya 

hivyo mpaka siku ya kufa kwangu. (Muslim, Masajid, 
110; Ahmad, II, 229) 


9 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


Abu Harun al-Abdi anaelezea: 

“Tukiwa vijana, tulikuwa tukienda sana kwa 
Abu Said kwa matumaini ya kujifunza mengi kutoka 
kwake. Alipokuwa akituona, alikuwa akisema, “Watu 
ambao mjumbe wa allah (s.a.w) ametuachia kama 

urithi na jukumu letu.Karibuni nyote! Ama kwa 

hakika Mtume (s.a.w) alituambia: 

“Watu watawafata. Watatoka katika kila pembe 
ya dunia, wakitafua kujifunza dini na kupata kuiele- 
wa zaidi. Wapokeeni wakija wenye kutafuta uelewa 
muwapokee kwa uzuri na wema.” (Tirmidhi, Ilm, 
4/2650; Ibn Majah, Muqaddima, 17, 22; Darimi, 
Muqaddimah, 26; Hakim, I, 164/298) 

Mwanamke wa kabila la Ghifar alimuuliza 
Mtume Orehma na amani zimshukie yeye- jinsi ya 
kusafisha matone ya damu kwenye gauni lake. 

“Chukua galoni la maji,” alishauri “dondoshea 
chumvi na uondoshe doa hilo kwa kutumia maji 
hayo.” Katika maisha yake yote, yule mwanamke ali- 
fata ushauri ule, hakuwahi kuosha nguo zake tena bila 
kunyunyizia chumvi kwenye maji. Aliandika pia usia 
kwamba atakapo kufa mwili wake uoshwe kwa maji 
yaliyowekwa chumvi. (Abu Dawud, Taharah, 122/313) 

Hiyo ndio ilikuwa zama ya Asr-u Saadah. Waki- 
kubaliana na Mtume (s.a.w) ushauri, maneno na kuiga 
kila tendo kwa uaminifu,bidii na unyenyekevu ikawa 
kwao ndio chazo kikubwa cha furaha. 









Ukomavu wa Kimaadili Katika 
Zama Za Furaha 


Zama za neema, bila shaka ni kipindi katika 
historia ya mwanadamu chenye fadhila za kipekee 
zisizo na mfano kutokana na ubora wake wa maadili 
na rehma kedekede. Kilikuwa ni kipindi kilichojaal- 
iwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na ndipo 
sababu ya uumbaji ikapatikna kwa kupitia kwake. 
Kilikuwa ni kipindi kilichoongozwa na tabia yake 
nzuri. Kipindi hicho pia kilikuwa ni kipindi cha 
kumjua Allah (s.w) na Mtume wake kwa mazingatio 
zaidi Hebu fikiria unapoutazama mlima mkubwa ... 
Kutoka mbali unaonekana kama kivuli kidogo sana 
Lakini kwa kadri unavyosogoe karibu anapata kuona 
miti,matunda, ndege na maji yatiririkayo katika mito 
ya mlima huo. Vile vile haiwezekani kupata kumjua 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) kwa kumsoma 
tu kutoka katika vitabu.Kumjua Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu (s.a.w) ni kumuweka katika moyo na 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


kwa kupitia moyo huo wa kumpenda Mtume ndipo 
mtu anaweza kuwa karibu na Mtume. Ilikuwa ni kwa 
moyo huo wa upendo Maswahaba wakafanikiwa kui- 
shi karibu na Mtume kwa kusikiliza matakwa yake! 
“Iwapo baba na mama yangu, na kila kitu changu na 
hata maisha yangu mwenyewe nimeyatoa sadaka katika 
njia yako, Mtume wa Mwenyezi Mungu! “dalili bora ya 
upendo wetu wa kweli kwa Mtume wa Mwenyezi Mun 1 
gu (s.a.w) ni upendo wetu wa Qur’an na Sunna, maml 
bo haya mawili ndio tuliyobarikiwa katika imani yetu 
kama ilivyotarajiwa katika hadith. Ni lazima kute- 
keleza Qur’an na Sunna katika masuala yetu yote 
ya maisha na kujitahidi kupata radhi za Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, na upendo wa Mtume wake, kwa 
kutuonesha njia iliyoonyoka na pia kuwalingania 
watu wengine. 

Kwa kuishi maisha ya Qur’an na Sunna, lazima 
kujitahidi kuwa mfano bora kwa kuviweka katika 
matendo mazuri ya Uislamu na kufanya kila juhudi ili 
kuwalingania watu waishi kama hivyo. 


Walikuwa Vilele vya Unyenyekevu 

Kadri Maswahaba walivyoibuka na misingi na 
maadili ya Kiislamu, ndivyo walivyokuwa wanyenyek- 
evu hata wakawa ajabu. 





Chini ni mfano halisi: 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


Salman Farisi(r.a) alikuwa mkuu wa mkoa wa 
Madain wakati mtu mmoja kutoka ukoo wa Taym, 
aliwasili kutoka Dameski na gunia ya tini. Mtu huyo 
alikuwa hawezi kumtambua alipomuona Salman- 
Mungu awe radhi naye ambaye, kutokana na koti la 
ngozi la kawaida alilokuwa amevaa wakati huo. 

“Njoo, unisaidie kubeba mzigo huu”, akapaaza 
sauti kumwabia Salman- (r.a) -, kwa kuflkiri yeye 
alikuwa mtumwa. 

Salman-Mwenyezi Mungu kuwa vizuri anahuu- 
ma-akaenda karibu naye, kuweka gunia juu ya mabe- 
ga yake bila kubisha. Haikuchukua muda mrefu kabla 
ya kuambiwa huyo aliyembebesha mzigo ni nani. 
“Huyo mtu ni mkuu wa mkoa wa Madain”, walisema. 

“Tafadhali, nisamehe, "basi akasema mtu yule 
kwa upole. 

“Sikuweza kukutambua wewe”. 


“Hakuna tabu yoyote”, alijibu Salman- (r.a) 
“ningekubebea mzigo wako popote ulipotaka niu- 
peleke “. (Ibn Saad, IV, 88) 


Mwenyezi sifa ya (Mwaminifu) watumishi wa 
Rehma ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha, 
na wajinga wanapowasemesha wao huwajibu Amani 
... Qur’an (al-Furqan, 63) 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Walikuwa Bahari ya Huruma 

Huruma ilikuwa sifa moja ya tofauti ya jamii 
ya Asr-u Saadah. Tukio hili lifuatalo linaonyesha 
kiwango cha juu kabisa cha huruma na ukarimu 
walichokuwa nacho Maswahaba, vijana kwa wazee: 
Hasan, (r.a) alikuwa akitembea katika njia ya 
mizabibu ya Madina, alimuona mtumwa mweu- 
si akiwa na kipande cha mkat mkononi akiwa 
anakula mwenyewe na kumlisha mbwa kip- 
ande kidogo cha mkate aliyekuwa mbele yake. 
“Wewe ni nani, kijana?” Hasan- (r.a) -alimuuliza. 

“Mimi ni mtumishi wa Aban ibn Othman” alijibu 
kijana yule. 

“Shamba hili ni mali ya nani?” 

“Ni la Aban ...” 

“Msiondoke”, Hasan- (r.a) alisema. “Nitarudi 
baada ya muda mfupi!” 

Hasan- (r.a) haraka akaenda kwa Aban, mmiliki 
wa shamba la mizabibu, na kununua shamba lake 
mzabibu pamoja na mtumwa wake. Akarudi kwa yule 
mtumwa kwa mara nyingine: 

“Kijana nimekununua wewe na hili shamba", 
alisema. “Vizuri sana,” alisema kijana yule kwa heshi- 
ma. “Basi ni wajibu wangu kumtii Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake, na wewe ... “ 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


“Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuanzia sasa 
wewe uko huru ... na shamba hili ni mali yako sasa! 
“akasema kijana yule “kama ndivyo hivyo”, nitalitoa 
shamba hilo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ambaye 
kwake umeniacha huru." (Ibn Manzur, Muhtasaru 
Tarihi Dimashq, VII, 25) 

Kijana yule japokuwa alikuwa mtumwa lakini 
alikua ana imani thabit hivyo kwa nguvu ya imani 
hiyo alirudisha fadhila, kwa ukarimu aliotendewa. 
Abdullah ibn Mubarak (d. 181 AH), kiongozi na 
msomi wa Hadith wa kizazi cha Tabiun, alikuwa 
mja mwenye matendo mema.Siku moja akifuatana 
na jamaa zake, alitoka kwa ajili ya kwenda Hijja. Nji- 
ani, aliona mabint wawili wadogo, wanaoishi katika 
kibanda kidogo kandokando ya barabara. Walikua 
wakiishi peke yao bila mtu wa kuwatunza, mabinti 
hawa walikua wanaokota ndege vibudu ili kukidhi 
njaa kali walizonazo. Abdullah ibn Mubarak baada 
ya kuona hali hii alishindwa kuendelea na safari 
yake alikuwa na dinaar elfu moja akabakiza dinaar 
ishirin za kutosha kwa ajili ya safari ya kurudi kwake 
Dameski na jamaa zake kisha akawapatia wale mabinti 
zilizobaki. 

“Mbona unafanya hivyo?” Rafiki zake wakam- 
wuliza, alijibu, “Kwa jambo hili tutapata thawabu 
nyingi sana kuliko Hija yetu ya mwaka huu “siku 
moja, Sayidina Rabi ibn Haytham mbele ya macho 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


yake aliibiwa farasi wake mwenye thamani ya dinar 
elfu ishirini, kuibiwa haki. Lakini badala ya kumfuata 
mwizi, aliendelea na salat yake. jamaa zake baada 
ya kusikia hasara kubwa aliyopata,wakaenda haraka 
kumfariji “nilimwona mwizi alipokuwa anamfungua 
farasi wangu pale nilipomfunga, “aliwaambia rafiki 
zake. 

“Lakini mimi nilikuwa nime elekeza akili yangu 
katika kitu muhimu zaidi katika kwa muda huo, tendo 
ninalolipenda sana. Hiyo ndiyo sababu iliyonifanya 
nisimkimbize yule mwizi. “Jamaa zake waakaanza 
kumlaani yule mwizi mpaka Rabi mwenyewe alip- 
owatuliza. 

“Tulieni ndugu zangu ... Hakuna aliyenidhulumu 
huyo mwizi amiedhulumu nafsi yake tu mwenyewe. 
Hebu na tusiongeze chumvi kwenye jeraha lake, kana 
kwamba dhambi alizopata maskini yule hazimtoshi”. 
(Bkz. Babanzade Ahmad Naim, Uislamu Ahlakmm 
Esaslari, s. 85-86) 

Mshairi mmoja anasema: 

Kimbia, kwa rehema yako, wakati muumini yu 
katika hatari, Na toa sehemu bora ya huruma yako 
kwa ajili ya mtendaji wa mabaya watu wa Asr-u 
Saadah pia walikua mfano kwa kuonesha huruma 
yao hata wanyama na mimea. Mtume wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w) - siku moja alikutana na mtu mmoja 
akimkamua maziwa kondoo wake,alimwambia: 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


“Bakiza maziwa kiasi kwa ajili ya watoto wake.” (Hayt- 
hami, VIII, 196) 

Katika tukio moja, Abu’d-Darda (r.a) aliwaona 
watu wachache wakipakia mizigo yao mizito sana 
katika ngamia zao. ngamia mmoja hakuweza hata 
kusimama mpaka Baada ya kushusha mizigo ya ziada 
na kuipandisha baada ya kumsadia kusimama 

Abu’d-Darda akawaambia: 

“Kama Mwenyezi Mungu atakusameheni kwa 
maumivu mnayoyasababisha kwa ngamia wenu, haki- 
ka wameonyesha huruma kubwa sana ... kwani Nime- 
sikia Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) akisema, 

‘Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kutendea 
wema viumbe hawa wasiosemalKama mtapita katika 
ardhi yenye rutuba, basi waacheni wale kidogolKama 
mtapita katika ardhi kame, harakisheni kupita sehe- 
mu hiyo na wala msipoteze muda ili msiwape taabu 
hao “. (Ibn Hajar, al-Matalibu’l-Aliyah, II, 226/1978) 


Walipenda Kuwasamehe Watu kwa Ajili ya 
Mwenyezi Mungu 


Daima Mtu lazima usamehe wengine, ili 
Mwenyezi Mungu pia naye apate kukusamehe. Sisi 
sote ni wakosaji kwa Mwenyezi Mungu au kwa 
viumbe wengine hivyo tunasubiri kusamehewa. 
Abu Bakr-Mwenyezi Mungu awe radhi naye aliku- 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


wa akimkopesha misaada ya mara kwa mara mtu 
moja maskini mwenye kuitwa Mistah, baada ya 
kugundua mistah alikuwa miongoni mwa wahan- 
ga wa tukio la Ifk, waliotoa kashifa dhidi ya Aisha 
Mwenyezi Mungu-awe radhi naye -mama huyo, 
Abu Bakr-Mwenyezi Mungu awe radhi naye aka- 
weka nadhiri kutomsaidia kamwe yeye na fami- 
lia yake. Lakini Mwenyezi akabainisha wazi: 
“Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wingi 
kuapa dhidi ya kuwapa jamaa na masikini na 
walio hama kwa Njia ya Mwenyezi Mungu, na 
wao waachilie mbali. Je, upendo kwamba Mwenye- 
zi Mungu akusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kusamehe, Mwenye huruma." (Nur-, 22) 
kusikia ayah hii akasema Abu Bakr- Mwenyezi Mun- 
gu-awe radhi naye “Kwa kweli, nautaka msamaha wa 
Mwenyezi Mungu “, nitalipa fidia (kaffarah) kwa ajili 
kiapo changu, na pia akawa anaendelea kutoa msaada 
kama ilivyokuwa kabla. (Bukhari,Maghazi, 34; Mus- 
lim, Tawba, 56; Tabari, Tafsir, II, 546) 

Kama Khalifa, Ali- Mwenyezi Mungu-awe radhi 
naye aliandika waraka wa amri kwa Malik ibn Harith, 
aliyekuwa kama gavana wa Misri, maneno haya hapa 
chini ni sehemu ya maneno yaliyo chukuliwa kutoka 
katika waraka wa amri hiyo unatupa picha na mafano 
mzuri wa jinsi watu wa Asr u sadaah walivyokuwa 
wakielewa maana ya msamaha “msichukulie mwana- 
damu kama mbwa mwitu anayewatolea macho kundi 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


la kondoo! Malezi katika hisia za moyo wako wa 
upendo, huruma na wema kuelekea yao, kwa maana 
kila binadamu viumbe ni ama ndugu yako dada au 
katika dini au sawa yako katika uumbaji. Wanaweza 
kufanya makosa au kustahimili. Kushikilia dhaifu kwa 
mkono na ...kama unataka Mwenyezi Mungu msa- 
maha basi kusamehe na kuwa lenient kwa wengine! 
Si milele kumpinga Mwenyezi Mungu! Je, si majuto 
ni lazima wewe kusamehe, na msifurahi lazima wewe 
mkono nje adhabu! 

Akinukuu mfano huo uliomucha bumbuwazi 
Isam ibn Mustaliq anasema: 

“Nilikuja Madina. Hivi karibuni, kwa mbali 
nikamwona Hasan Mwenyezi Mungu-awe radhi 
naye mtoto wa Ali Mwenyezi Mungu-awe radhi 
naye. Nikavutiwa na sura yake nzuri na tabia yake 
nzuri. Lakini hayo yote hayakuweza kuflcha hisia 
za chuki ndani yangu ya moyo wangu, Kutokana na 
siri kubwa na kinyongo niliyokua nayo kwa baba 
yake. Bila kutaja jina la baba yake, nikamuuliza: 
‘Je, wewe ni mjukuu wa Abu Talib? Haraka alisema 
‘Ndiyo’, nikaanza kuwalaani wote yeye na baba yake, 
kwa kutumia maneno ambayo mtu mwenye akili zake 
angeliflkiri mara mbili kabla ya kutamka. Wakati huo, 
Hasan- Mwenyezi Mungu-awe radhi radhi naye - 
akastaajabu sana huku akiniangalia kwa huruma. 


Baada ya kusema Bismilah, akasoma aya ifuatayo: 

- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


‘Chukua na kusamehe, na amrisha mema, na kugeuka 
kando na majaahili. Na lazima maoni ya uongo kuto- 
ka Shaytan wanaowatesa ninyi, jikinge kwa Mwenye- 
zi Mungu;Hakika Yeye ni Mwenye kusikia, Mwenye 
kujua. Wakati kujiliwa kutoka Shaytan taabu wale 
walinzi dhidi ya uovu, wao kukumbuka na ghafla 
waone‘! (al-Araf, 199-201) 

Kisha alinipa ushauri ufuatao: 

‘Pendelea kuwa na busara! Kututakia msamaha 
kwa Mwenyezi Mungu kwetu sisi wote! Kwa maana 
kama ungelitaka msaada kutoka kwetu, tungelikusa- 
idia bila kusita. Kama ungelitaka kuwa mgeni wetu 
tungekukaribisha vizuri kwa upendo kama mgeni 
wetu, na kama ungelitutaka tukufundishe na si tunge- 
likufundisha vizuri na kuonesha njia sahihi! ‘ 

Alipojua kwamba nimejuta kusema yale mane- 
no akasoma aya hii: ‘... Hapatakuwa na lawama juu 
yenu siku hii; Mwenyezi Mungu atakusameheni, 
naye ni Mbora wa kurehemu huruma! ‘(Yusuf 92) 
‘Je, wewe umetoka Dameski?’ aliniuliza, niLijibu 
‘Ndiyo’ baada ya hapo,akathibitisha kwamba mimi 
namuunga mkono na ni msaidizi wa Muawiyah 
akanisomea shairi hili lililooneshwa kutoshutushwa 
kutendewa vibaya na watu wa Dameski. 

Kisha akiwa ni mwenye furaha na bashasha, ali- 
sema, ‘Karibu ... amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu 
yenu! Mwenyezi Mungu awape afya na nguvu, na Yeye 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


awaongoze! Kama mmepatwa na shida msijisikie haya 
tuambieni tutawasaidia, tuombeni chochote kutoka 
kwetu mnachojisikia. Inshaallah utaona kwamba sisi 
ni watu wazuri kuliko vile unavyofikiria! 

Nilijisikia aibu. Nilitamani Dunia ifunguke ipa- 
suke na niingie inimeze. Kisha nikapotea maeneo 
hayo nisiwepo kwenye upeo wake.Lakini jambo moja 
lilikuwa kwa uhakika. Baada ya hatua hiyo, hakuna 
mtu aliyekuwa akinipenda zaidi ya Ali na Hasan- 
Mwenyezi Mungu-awe radhi radhi naye ‘. “(Qurtubi, 
Tafsir, al-Araf, 201) 

Daima mtu ni hushindwa na wema, kama ilivyo- 
elezwa katika Qur’an: 

“Na mema na mabaya nisisawa. Kinga maovu kwa 
kutenda nini ni bora, naghaflayeye ambaye alikuwa na 
uadui,atakuwakamarafikijamaawajoto.“{¥uss,i\zt,3^) 
Tukio hili linaonyesha athari ya maadili mema 
kwa wanaadamu. Kuushinda moyo kwa kusamehe 
na hivyo kuonesha maadili ya Kiislamu yalivyo na 
ushawishi mkubwa kwa wengine. Mamun ibn Mih- 
ran alikuwa mwanazuoni wa Tabiun,aliyejitoa sana 
kwa kufanya ibada. Jioni moja, alikuwa na wage- 
ni nyumbani kwake kwa ajili ya chakula cha jioni, 
mtumishi wake aliteleza na kudondosha chakula 
cha moto. Mamun kwa maumivu aliyoyapata aka- 
onyesha hasira za wazi kwa mtumishi wake. Kuo- 
gopa matokeo ya hali hii, mtumishi huyo akasema: 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


“ bwana unachoweza kufanya sasa, ni kutimiza amri 
ya Mwenyezi Mungu na ‘dhibiti hasira zako’ 

“Nimeshafanya hivyo”, alijibu Mamun 
na mara moja akatulia Hamasa, yule mtu- 
mishi akaendela katika aya hiyo. “Ni lazima 
pia kuzingatia amri ya ‘kusamehe wengine". 
“Ni kweli”, alijibu Mamun. “Mimi nimekusamehe!” 
basi yule mtumishi aliendelea na aya ile, akimkum- 
busha jinsi Mwenyezi Mungu, utukufu kwake, anav- 
yopenda ukarimu (Muhsin). “na hivyo nitakuwa 
mkarimu kwako kwa amri ya Mwenyezi Mungu”, 
alisema Mamun. 

“Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuanzia sasa, 
wewe uko huru “(Kurtubi, IV, 207, [Al-i Imran, 134]) 


Walijipamba kwa sifa Mbili Za Mtume: 

Mkweli (Al-Sadiq) na Mwaminifu 
(Al-Amiin) 

Wakati Mtukufu Mtume- (s.a.w) alitoa kiasi 
kikubwa cha mateka (nyara) kutoka Hunayn kwa 
wakazi wa Makkah kwa matumaini ya kutoa somo 
juu ya Uislamu, baadhi ya Maswahaba wa kiansari 
wakasema, “Hii ni ajabu! Panga zetu bado zina mato- 
ne ya damu za Maquraysh badala yake tunapokea 
nyara wetu! 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


“Mtukufu Mtume- (s.a.w) akahisi uchun- 
gu wanaoupata, akawakusanya askari waansari na 
kuwuuliza: “Je, ni kweli kwamba mmesema haya 
mambo? Maswahaba sasa walikuwa wakiona aibu 
na kujuta juu ya maneno yao. Hata hivyo, pamo- 
ja na hayo wakainamisha vichwa vyao, waliji- 
bu, “Ndiyo ... Tumesema hasa yale mliyoyasikia!" 
kwa sababu tu kwao kusema uongo ni mwiko (Mus- 
lim, Zakat, 134) 

Hata maadui wa Uislamu wangelishangaa kuona 
uaminifu wa kiasi kile kwa Waislamuu na kuchukua 
maneno yao. Baada ya vita vya Uhud, Abu Suflyan, 
Kamanda wa jeshi la makafiri (washirikina), akam- 
wita Omar Mwenyezi Mungu- Mwenyezi Mungu-awe 
radhi radhi naye akamuuliza: 

“Nijibu Omar, kwa jina la Mwenyezi Mungu... Je, 
ni kweli tumemuua Muhammad? “ 

“Kwa j inala Mwenyezi Munguhamj amuua “, alij ibu 
Omar- Mwenyezi Mungu-awe radhi radhi naye. “ na 
hapa ninavyoongea na wewe anawasikiliza 

“Abu Sufiyan akasema: “Nina imani zaidi na mane- 
no yako, Omar, kuliko Ibn yetu wenyewe Kamia ambao 
walitupataarifayakuuawakwake “(Ibn Hisham, III, 45;! 
Waqidi, 1,296-297; Ahmad, 1,288; Haythami, VI, 111) 
Hii ni ajabu kwa mshirikina anayekiri ni kutoa- 
mini maneno ya mshirikina mwenzake aliyepiga- 
na vita pamoja naye, bega kwa bega,lakini akaa- 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


mini maneno ya Waislamuu na ambaye wali- 
fungana mapanga vitani Ingawa kama ni ajabu 
lakini ni asili tu ya binadamu kupendezwa na 
kumuamini sana yule mwenye sifa hiyo thabiti . 
Mjumbe mmoja kutoka Yemen alifika kwa 
Mtume kumuomba awapatie Swahaba mmoja 
wa kwenda kuwafundisha Uislamu na Sun- 
nah huku akimshika Abu Ubaydah ibn Jarrah 
Mwenyezi Mungu-awe radhi naye -Mtume (s.a.w) 
akasema: 

"Huyu ni Mtu mkweli kati ya watu wangu wengi”,na 
kumtuma Swahaba yule huko mbali kwa wayemeni. 
(Muslim, Fadailu’s-Swahaabah, 54, Ahmad, III, 146) 
Tukio hilo hapo juu linaonyesha jinsi namana ukweli 
na umanifu unavyoweza kumpa mtu daraja hata aka- 
sifiwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). 


Walikuwa Wingi wa Huruma Katika 
Ukarimu na Kutoka Wabinafsi 

Kwa malezi ya Mtukufu Mtume-(s.a.w) Mas- 
wahaba walikuwa walijifunza sehemu kubwa 
ya ukarimu wake na kutokuwa na ubinafsi. 
Alisema Jabir- Mwenyezi Mungu-awe radhi 
radhi naye “sikupata kumjua mtu yeyete kuto- 
ka aidha Ansar au Muhajirun ambaye hakuwa 
muaminifu.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, V, 598) 
Ibn Hazm anasema: 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


“Maswahaba wengi ikiwa ni pamoja na Abdul- 
lah ibn Omar na Fatimah-Mwenyezi Mungu awarid- 
hie walichangia amana mbalimbali ndani na nje ya 
Madina. Haya ni maarifa ya kawaida kabisa hakuna 
hata mtu mmoja ambaye halijui hili. “(M. Abduh 
Yemani,Fatimatu’z-Zahra, Beirut, 1996, uk. 330) 

Khalid ibn Walid kamanda wa Kiislamu -Mwen- 
yezi Mungu-awe radhi naye -alitoa mapanga yake na 
ngao, na vifaa vyake vyote vya kijeshi kama uamini- 
fu katika njia ya Mwenyezi Mungu, utukufu kwake. 
(Bukhari, Zakat, 49, 33, Jihad, 89; Waislamuu, Zaka, 
11 ) 

Ubaidullah ibn Abbas- Mwenyezi Mun- 
gu-awe radhi naye-alrkuwa safari, akifuatana na 
mtumishi wake,ambaye zamani alikua Mtumwa aka- 
muachia huru.wakiwa njiani, waliona nyumba ya 
Bedouin.”Je unaonaje tukienda nyumba ile pale ?” 
UbaiduUah alipendekeza kwa mtumishi wake. “Tuna- 
weza kupumzika .. na pengine hata kutupitisha usiku 
pale. “Basi wakaenda. UbaiduUah alikuwa ni mtu wa 
madoido na mbwembwe sana, yule Bedouin alipowao- 
na mbele ya mJango wake, alijisikia fahari kumkirimu 
kwake.”Tuna mgeni Mtukufu! ” Alimuita nje mke wake. 
Baada ya kukaribisha wageni wake,yule bedouin aka- 
rudi kwa mkewe na kumuuliza kama wana chochote 
cha kuwapa wageni wao.” Hakuna kitu isipokuwa 
kondoo... ambaye binti yetu mdogo anamtegemea 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


kwa maziwa yake ya kila siku alisema kwa masikiti- 
ko. “Hatuna budi kumchinja!” Alisema yule bedouin. 

“Hivyo itakuwa kama mauaji ya mtoto wetu!” 
akajibu mkewe. 

“Na iwe hivyo basi”, alijibu Bedouin kwa ushujaa. 
Bedouin akamuweka kondoo juu ya ardhi, basi akac- 
hukua kisu, na kusoma shairi fupi: 

Usiamke ewe binti yangu ... kwa maana ukiamka 
utanipora kisu changu na kulia. Akachinja koo la kon- 
doo yule na kutayarisha kitoweo cha nyama ya kon- 
doo yule, na kuwapa Ubaidullah na mtumishi wake. 

UbaiduUah alikuwa amesikia mazungumzo nyeti 
kati ya Bedouin na mke wake. Asubuhi, Ubaidullah 
aliumuliza mtumishi wake kama wana fedha kiasi 
chochote. 

“Ndiyo ... karibu dinar mia zilizobaki katika 
safari yetu”, alisema yule mtumishi wa Ubaidullah. 
“Mpe Bedouin zote”, Ubaidullah alisema. 

“Dinar mia tano zote?” Aliuliza kwa mshana- 
go yule mtumishi. “wakati yeye katuchimjia kondoo 
mwenye thamani ya dinari tano tu?! 

“Ona haya japo kidogo!” Alijibu Ubaidullah. 
“Usifanye makosa kudhani kwamba yeye ni mkari- 
mu kuliko sisi. Tulimpa kile ambacho sisi tunacho, 
hata hivyo, naye alitupa chote alichokuwa nacho ... 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


alijali faraja na furaha yetu kuliko maisha ya binti 
yake. Hatuna Tunachoweza kufanya kufidia kile 
alichofanya kwetu.hatuwezi kulipa hilo milele! 
Muawiyah alipopata habari kuhusu tukio hilo,alisema, 
“Ubaidullah ni mja mwema sana ameonyesha yeye ni 
mwana wa nani na nyumba gani amekulia.” (Ibnu’l- 
Athir, Usdu’l-Ghabah, Beirut, 1417, 111, 543;! Ibn 
Asakir, Tarikhu Dimashq, XXXVII, 483-484) 

Ubaidullah alikuwa mtoto wa Abbas (r.a), ambaye 
alikuwamjombawaMtumewamwenyeziMungu(s.a.w). 
Siku moja alikuja bwana mmoja masikini akilEI 
wa kwenye saum, alifika mlangoni mwa Aisha (r.a) 
na kuomba kitu chochote apate kufuturu. Haku- 
wa na kitu chochote zaidi ya kipande cha mkate tu. 
“Mpe huo mkate yeye”, alisema mtumishi wake. 

“Lakini huna kitu kingine cha kufuturu”, alijibu 
mtumishi. 


“Hata hivyo mpe tu”, alisisitiza Aisha- Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae Yule mtumishi akaendelea 
kusimulia baada ya hapo “Nilimpatia mkate maskini 
yule. Jioni yake Aisha Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae aliletewa nyama ya kondoo. Aliita na kuniambia: 
‘Chukua kadri ya uwezo wako... hii ni tamu 
kuliko ule mkate!” (Muwatta, Sadaqah, 5) 
Inaelezwa kwamba Ibn Omar Mwenyezi Mungu- awe 
radhi nae -alikua hakai chini kula pasi na kuwe- 
po yatima mmoja kula naye. (Bukhari, al-Adabu’l- 







Jamii Ya Zama Za Furaha 


Mufrad, hakuna: 136; Abu Nuaym, Hilyah, I, 299) 
Hasan Basri, ambaye alikuwa na bahati ya kuwaona 
Maswahaba wengi,alisema: “Nilishuhudia mara mara 
nyingi baada ya kuamaka asubuhi, kila Muislamu 
alikuwa anaisihi familia yake kuwachunga mayatima 
na kuwatendea wale wenye shida karibu yao,! ‘Na leo, 
watu wema wameondoka na hao waliobaki ni wadha- 
ifu kiroho. (Bukhari, Adabu’l-Mufrad, hakuna: 139) 


Waliepuka Israfu 

Aqil ibn Abi Talib- Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae - siku moja alikuwa akihadithia misemo ya 
Mtume-(s.a.w), alisema: “maji ya bakuli yatosha kwa 
ajili ya kutia udhu na si ‘kuosha mwili wako wote”. 

Alikuwapo mtu mmoja akasema, “Hayo maji si 
mengi kututosha sisi”! Kisha Aqil akichukua nafasi 
ya Mtume alisema: “Hayo maji yaliweza kuwatosha 
watu wakubwa na wenye nywele nyingi kupita nyinyi” 
(IbnMaj ah,Taharah, 1) 

Kathir ibn Ubayd, mtumwa huru wa Abu Bakr 
na ndugu wa hiari wa Aisha-Mwenyezi Mungu 
awe radhi nao-, anakumbuka maneno haya: 
“Nilipata kwenda kwa Aisha sikumoja akaniambia 
nisubiri nje ili aliweza kumaliza kushona vazi lake 
lilikowa limechanika. Mimi nikasema,ningependa 
kuwaambia wengine kile unachokifanya kama si 





Ukomavu wa Kimaadili Katika Zama Za Furaha 


kuhofia wao kukuita bahili ‘.’Wewe jali mambo yako’, 
alinijibu. ‘Yule ambaye hawezi kuvaa nguo zamani, 
kamwe hapati furaha avaapo nguo mpya’”(Bukhari, 
Adabu’l-Mufrad, namba: 471; Ibn Saad, VIII, 50) ! 













Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya 
Malezi ya Kiislamu 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alijitahidi 
kuisambaza elimu kila alipopata fursa ya kufanya 
hivyo.Mathalan ilikuwa kwa wale mateka wa vita 
vya Badr wenye kujua kusoma na kuandika hi wawe- 
ze kuachwa huru walipaswa kuwafundisha watoto 
kumi wa Kiislamu kusoma na kuandika.Shule ambazo 
elimu hii ilitolewa na walimu Waislamu na wale wasio 
Waislamu ziliitwa fCuttah.Mashule haya (Kuttab) yali- 
funguliwa kipindi hicho ili kwamba watoto wajue 
kusoma na kuandika pamoja na kujifunza misingi ya 
Uislamu. 


Maswahaba walizigeuza nyumba zao kuwa 
mahala pa kujifunzia. Msikiti wa Madina haukuwe- 
za kukidhi mahitaji ya ziada ya mafunzo ya Suffa 
yaliyokuwa yanayotolewa katika shule zijulikanazo 
kama Daru’l Qura hivyo ikabidi kufunguliwa Daru’l 
Qura za ziada katika baadhi nyumba katika mji huo. 






Jamii Ya Zama Za Furaha 


Mathalan, nyumba nzima ya Mahrama ibn Nawfal ya 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae - ikageuka Daru’l- 
Qura, ambapo Abdullah ibn Ummi Maktum- Mwen- 
yezi Mungu awe radhi naye -alikaa kuwa kama mlezi 
aliyekuwa akisimamia mafunzo hayo. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alimuweka 
mateka mmoja kutoka kabila la Hawazin chini ya ulin- 
zi wa Ali- Mwenyezi Mungu awe radhi nae ili aweze 
kumfundisha mateka huyo baadhi ya sura za Qur’an 
zilizochaguliwa. (Ibnu’l-Asir, Usdu’l-Ghabah,VII, 
105; Ibn Hajar, al-Isabah, IV, 292) 

Maadili Yao ya Kibiashara yalikuwa ya 

Kipekee 

Jarir bin Abdullah (r.a) alikuwa sokoni alita- 
ka kununua farasi. Akamuona farasi aliyempenda, 
ambaye muuzaji alisema alikuwa akimuuza kwa dinar 
mia 5. Lakini Jarir Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
-alimwambia mtu huyo kuwa angetoa Dinar mia 6 
hata kumongeza inar mia 8 kwa kuwa farasi yule 
alikuwa na thamani kubwa sana pasi na muuzaji 
kujua.”Kwanini unaongeza bei” aliuliza mmiliki kwa 
mshangao “wakati unaweza kununua farasi kwa bei 
nafuu? “alijibu" ... sisi tulimuahidi Mtume wa Mwen- 
yezi Mungu kwamba kamwe hatutafanya udanganyifu 
katika biashara “alijibu Jabir. 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na Makhalifa 
haki waliomfuata.walifuatilia kwa makini maendeleo 
ya masoko, walifunga mianya yote ya kodi sizizo hala- 
li na kufungua njia za mapato ya haki pamoja kuzuia 
kuibuka kwa wazandiki na walanguzi wakubwa wa 
fedha,Ili kudhibiti mabepari wa biashara,Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) alipiga marufuku wafanya- 
biashara kumiliki masoko katika soko, na wale wafan- 
yabiashara walioshindwa kuzingatia sheria walichani- 
wa mahema yao ya kufanyia biashara. 


Udugu Wao Wa Kiislamu Ulikuwa wa aina 

Yake 

Ilipotokea kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) asipomuona mmoja wa ndugu zake katika dini 
kwa muda wa siku tatu mfululizo, alikuwa akiulizia 
habari ya huyo muumin. 

Kama alimbiwa yuko katika safari, basi alimu- 
ombea dua kwa Mwenyezi Mungu amfikishe sala- 
ma katika safari yake na kama alikuwa nyumbani 
au mgonjwa, atahakikisha anakwenda kujulia hali. 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) baadaye alianzis- 
ha ‘mkataba wa udugu’, kati ya waansar na wahamiaj i wa 
Madina(MMha;!rM«),ambaowalikubalikutelekezamali 
na utajiri wao wote huko Makkah kwa ajili ya dini yao. 
Sadaka hii nzito ilibarikiwa na ilikuwa sawa. Kila 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


familia ya Muhajirun ilipewa hifadhi katika nyumba 
moja wa weneji wa Madina. 

Kwa hivyo masahaba ambao walitangazwa kuwa 
ndugu walikuwa wakifanya kazi pamoja na kugawana 
kila walichokichuma. Waansar hata walitoa sehemu ya 
ardhi yao ya ziada kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) ili aigawanye miongoni mwa Muhajirun. 
Bado hawakuridhika,waansar walikwenda kumwam- 
bia Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w): 

“... Na pia ukayagawe mashamba yetu ya tende 
miongoni mwa ndugu zetu na wageni wetu waha- 
miaji! “Hilo haliwezekani”, Mtume wa Mwen- 
yezi Mungu (s.a.w) alisema, na badala yake al 
waambia Muhajirun mapendekezo yafuatayo: 
“Mtafanya kazi ya umwagiliaji na kupalilia hiyo na 
baadae mavuno yatagawanywa” Kwa idhini ya Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), pande zote mbili wali- 
kubaliana na wazo hilo. (Bukhari, Harth, 5) 

Jabir(r.a) akikumbuka tukio hili hapa anasema 

“Baada ya kukusanya mavuno ya tende, 
Ansar walizigawanya ndani ya chungu mbili, huku 
wakijaza zaidi upande mmoja kuliko mwengi- 
ne. Kisha baada ya kuweka majani ya tende juu ya 
chungu ndogo ili kujazia na kuyafanya yaonekane n 
ukubwa sawa sawa na mengine,waliwaambia Muha- 
jirun kuchukua fungu lolote walipendalo. Na wao 
(Ansar), waliwataka ndugu zao muhajirin kuchu- 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


kua fungu kubwa zaidi, na wao muhajjirin walitaka 
ndugu zao (Ansar) kuchukua mafungu yale makub- 
wa ya tende na wao wabaki na yale madogo ili yale 
makubwa wawaachie wenyewe. Tendo Hili la ukarimu 
wa Ansar liliendelea mpaka kutekwa kwa Khaybar. 
“(Haythami, X, 40) 

Katika tukio jingine Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) alitangulia kuwaita Ansar kabla ya Muhaji- 
run katika kuigawa ardhi ya Bahrain. Hata hivyo, 
kama kawaida yao ya kutokuwa wabinafsi walisema: 
“Tafadhali, usitupe chochote Mjumbe wa Mwen- 
yezi Mungu, mpaka utakapo wapa Muhajirun 
mara mbili ya ile sehemu uliyofikiria kutupa sisi! 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alisema: 
“Nyie Ansar, kama hamtaki kuchukua chochote (Kwa 
ajili ya kuwapendelea ndugu zenu), basi kuweni was- 
tahamilivu (pamoja na mateso ya dunia) mpaka mta- 
kapokuja kuungana na mimi katika Kawthar na katrka 
kipindi hicho watakakuwepo watu baadala yangu, 
wakaotazipendelea nafsi zenu kuliko zao “. (Bukhari, 
Manaqibu’l-Ansar, 8) 

Mwenendo huu wa kimaadili wa kipekee uli- 
oonyeshwa na Ansar kwa kweli ilikuwa hatua 
kubwa zaidi ya ukarimu, ilikuwa. Pamoja na kuwa 
na mahitaji yao wenyewe,lakini bila ya kucho- 
ka waliwajali kwanza ndugu zao kuliko wenyewe. 
Kwa sifa ya mawazo yao, Mwenyezi anasema: 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


“Na walio na maskani zao na Imani yao kabla yao, 
wanawapenda walio walikimbilia yao, na si kutafuta 
katika mioyo yao haja ya kile wanapewa, na wana- 
pendelea (yao) kabla ya weny we ingawa umaskini 
inaweza msiba, na aliye ulinzi kutoka ubakhili wa 
nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Na walio 
kuja baada yao wanasema: Mola wetu Mlezi! Tughu- 
firie sisi na yetu ya ndugu tutangulia katika imani, 
na kufanya si usijaalie ndani ya nyoyo zetu undani 
kwa wale walio amini, Bwana wetu! Hakika Wewe ni 
Mpole,Mwenye huruma". (Al-Hashr, 9-10) 

Wakati wa zama za neema haikuwa tu kwa Ansar 
lakini pia waumini wa dini nzima walikuwa ni wenye 
maadili ya ubora wa kipekee waliopongezwa na 
Mwenyezi Mungu, utukufu kwake. 

Sheria ya udugu imara uliyowekwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) -ulikuwa hivyo hivyo hata 
wakati wa vita. Wakiwa kwenye harakati za kam- 
peni, Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) wakati 
wa kuondoka alimteua ndugu mmoja kwenda katika 
jeshi la Waislamu, na mwingine kumbakisha ili kulin- 
da familia na mahitaji yao mengine kila inapobidi. 
Maneno haya ya Ali Mwenyezi Mungu awe 
radhi nae yanaleta mazingatio juu ya roho ya 
udugu walikuwa nayo watu wa Zama za neema: 
“Nafikiria baraka mbili na sijui ipi ambayo hukamilis- 
ha furaha yangu,ya kwanza ni wakati mtu anapokuja 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


kwangu kwa matumaini kwamba mimi nina uwezo wa 
kumsaidia kwa dhati. Ya pili ni kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu anapomtimizia shida zake kwa kupitia mimi au 
hata kumfanyia wepesi kwa kupitia mimi.Ningelitama- 
ni kuwa na mali nyingi za kutosha kutatua shida Wais- 
lamu duniani kote”. (Ali al-Muttaqi, VI, 598/17049) 
Katika kuimarisha udugu wa kiroho, Anas ibn Malik- 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae-alikuwa akiwashauri 
watoto wake "... kupeana zawadi kila mmoja, kwa 
maana kwamba ni mojawapo ya kuongeza upendo 
baina yao” (Bukhari, al-Adabu’l-Mufrad, hakuna: 595). 

Siku moja Ibn Abbas- Mwenyezi Mungu awe 
radhi nae siku moja aliingia Masjid kwa ajili ya 
itiqaf, akamkuta bwana mmoja akamsalimu na 
kuketi chini karibu naye .”Unaonekana umechoka 
na kufedheshwa, ndugu yangu”, alisema Ibn Abbas. 
“Kwa hakika ndio hivyo, ewe binamu wa Mtume ‘alijibu. 
‘Kunabwanaalikuwaameniachahurunailitakiwakum- 
lipa kiasi fulani cha malipo... lakini kwa haki ya Mtume 
ameshaingia katika kaburi hivyo, siwezi kumlipa tena. “ 
“Je, unataka nimuhabarishe kwa niaba yako? “ali- 
uliza Ibn Abbas- Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
“Hilo ni juu yako”, alijibu yule bwana. Ibn Abbas- 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae -alipochukua 
viatu vyake kutoka nje Masjid, yule mtu alimwita: 
“Je, umesahau kuwa uko katika itiqaf?” “hakrka sijasa- 
hau. Lakini napenda kukuambia jambo moja alisema 
Ibn Abbas Mwenyezi Mungu awe radhi nae huku 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


machozi yakimtiririka machoni mwake Nimeyasikia 
kutoka kwa huyo mtu aliyelala kaburini kwamba": 
“Kumsaidia na Kuhangaikia shida ya ndugu yako ni 
bora kuliko itiqaf ya miaka kumi... na kama mja ata- 
ingia itiqaf siku moja tu kwa ajili ya radhi ya Mwen- 
yezi Mungu, Mwenyezi Mungu hutengeneza mifereji 
mitatu ya moto na upana wake ni sawa na umbali wa 
mashariki na magharibi ..." (Bayhaki,Shuab’ul-Iman, 
III, 424-425) 

Akikumbuka uzito wa udugu ulivyokuwa Ibn 
Omar- Mwenyezi Mungu awe radhi nae, - nasema: 
“Tuliona hakuna mtu miongoni mwetu anayestahili 
kujiflkiria mwenyewe kwanza kabla ya mwenzake na 
vitu kama fedha hata dhahabu havikua na thamani ya 
udugu tuliokuwa nao. Lakini kwa wakati huu ambao 
tunaishi sasa, dhahabu na fedha vina thamani kuliko 
udugu wetu. Niliwahi kumsikia Mtume wa Mwen- 
yezi Mungu (s.a.w) akisema, ‘ huko Akhera majirani 
watashikana mashati na kulalamika, ‘Ewe Mwenyezi 
Mungu huyu jirani yangu, alinifungia mlango wake 
nilipokwenda kuomba msaada kwake". (Bukhari, 
Adabu’l-Mufrad, hakuna: 111; Haythami, X, 285). 


Jamii Ilitawaliwa na Kuheshimiana na 
Kuwajali Wengine 

Jamii za zama za neema, zilikuwa zikihurumi- 
ana wao kwa wao na kujaliana katika shida.Ukiac- 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


ha binadamu wenzao, walikuwa wakarimu na wenye 
huruma hata kwa wanyama na mimea, katu hawaku- 
weza kuvidhuru viumbe hivi kwa kwa kitu chochote. 
kiwango cha huruma na kujalina kilichoonyeshwa na 
Maswahaba kilijidhirisha hasa wakati wa Hija. Huku 
wakivalia mavazi yao meupe yalifunika mwili mzima 
ihram,walikuwa wakionekana kama malaika. Waka- 
ti wa ibada ya Hijja,Waislamuu wote, wanaume na 
wanawake, walikuwa makini kujizuilia na kujionesha 
(Riyya) na tabia isiyompendeza Mwenyezi Mungu, 
kama Mwenyezi Mungu alivyoagiza, na kuinamisha 
macho yao chini kuangalia vidole yao,pamoja na 
kujizuilia kuleta ugomvi wa namna yeyote. Pia, kwa 
muda huo ambao waumin walikuwa katika ihram, 
] basi bila ya hata kuongoza wawindaji na mchezo 
wake, achilia mbali kuwinda wenyewe; hata makusudi 
kuondoa strand ya nywele, ilikuwa kitu wao bila kuac- 
ha. Ingawa kujihusisha katika shughuli hizi dikuwa 
inaruhusiwa wakati wote mwingine, ukweli kwamba 
wao katazwa wakati wa kipindi fulani ya Hijja, aliku- 
wa kurejesha katika mioyo yao mantiki kwa haja ya 
kuweka mbali na mambo yote impermissible na hata 
mashaka. Kaimu na huruma kwa Muumba kwa ajili 
ya Muumba, na si kuumiza hisia yoyote au kuvunja 
mioyo yoyote, walikuwa mambo ambayo walikuwa 
milele ufahamu wa. Hii kazi hatua kwa hatua kuelekea 
kwenye kuzitakasa nyoyo zao kwa uhakika na kuwai- 
nua kwenye vilele vya wema na ubora. 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliku- 
wa pia akishauri juu ya njia sahihi za kuwahudu- 
mia wanyama, alitaka mabanda ya kondoo na 
mbuzi kusaflshwa vizuri na kufutwa mavumbi. 
Ibn Sawadah Rabi- Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
anasimulia mfano mkubwa wa huruma wakati wa kazi: 
“Nimlitembelea Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) 
-kumuuliza mambo kadhaa. Kisha aliomba mimi 
nipewa ngamia wachache (3:10), na aliongeza: ‘uki- 
rudi nyumbani, waambie familia yako wawahudi- 
mie wanyama hawa na kuwalisha vizuri,wakumbushe 
pia kuwakata kucha zao ili wasiweze kuwaumi- 
za wakamuaji maziwa wakati wanawakamua” 
(Ahmad bin Hanbal, III, 484; Haythami, V, 168, 259, 
VIII, 196). 

Alipotangaza Madina na maeneo ya jirani hara- 
mu, Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) -alisema: 
“Hapana ruhusa ya kukata miti ndani ya sham- 
ba la Mwenyezi Mungu na Mtume wake kwa viji- 
ti au kwa namna yeyote ile. Lakini katika kesi 
ya haja, mtu anaweza kwa utaratibu kutikisa 
majani ya chini kwa ajili ya kulishia wanyama". (Abu 
Dawud, Hajj,95-96/2039) 

Abu Dushum al-Juhani anakumbuka tukio ali- 
losimuliwa na baba yake kutoka kwa babu yake; 
"Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) alimuona 
Bedouin akimpiga mfanyakazi wake na matawi ya 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


mti anaotumia kuwalisha wanyama wake, ‘Mwiteni 
aje kwangu msimtishe mwiteni kwa upole’, alisema 
Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w). 

Yule Bedui alipofika kwa Mjumbe wa Mwen- 
yezi Mungu- (s.a.w) -akamwambia,’tikisa matawi 
polepole,ewe Bedouin, ili majani yadondoke yasi- 
dondoke kwa nguvul ... ‘. Ni kama vile bado una- 
weza kuona majani juu ya kichwa cha Bedouin". 
(Ibnu’l-Asir, Usdu’l-Ghabah, Beirut, 1417, VI, 378) 
kuwaelimisha Waislamu kuzingatia heshima,na 
kuyatunza miti na mimea Mtume wa Mwenyezi 
Mungu- (s.a.w) alisema yafuatayo kuhusu mimea: 
“Hakuna miti ipandwayo dunia hii ikakoswa kulind- 
wa na malaika wa wema. Malaika hawa wanaende- 
lea kuilinda mimea hii mpaka pale inapopevuka,na 
kila anayekanyaga hupata laana ya malaika. “(Ali 
al-Muttaqi, Kanz, III, 905/9122) 


Walijizuia Na Zinaa 

Usafl na wema akatawala kati ya wanaume na 
wanawake katika jamii ya zama za neema, kwa ajhi 
ya Mwenyezi Mungu, utukufu kwake, alivyowaambia; 
“ na uwaambie waumin wa kike wainamishe macho 
yao na walinde tupu zao na wala wasidhirishe mapam- 
bo yao ila kile kitakachodhiri kwa bahati mbaya na 
wateremshe shungi zao kwenye vifua vyao na wala 
wasidhihirishe mapambo yao ila kwa waume zao au 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


baba zao au baba wa waume zao au watoto wao wa 
kiume au watoto wa waume zao au watoto wa kaka 
zao au watoto wa dada zao au wanawake wenzio wao 
au wale wanaowamiliki katika mkono wao wa kuume 
au wale wanaowafuta katika majumba yao ambao 
hawana mtamanio au watoto wadogo ambao hawa- 
jaanza kutazama uchi wa wanawake wala wasipige 
pige miguu yao ili kikafahamike kile walichokificha 
ktk mapambo yao na toeni toba kwa m/Mungu enyi 
waumini wa kweli ili mpate kufaulu! (Nur-, 30-31) 
Aisha(r.a) -, anaripoti: 

Baada ya kushuka kwa aya hii mara moja masaw- 
haba wa kike walianza kukata vitambaa ziada kati- 
ka nguo zao kwa ajili ya kufunika vichwa vyao na 
mabega kama walivyoagizwa katika aya hiyo. (Buk- 
hari, Tafsir, 24/12; Abu Dawud, Libas,31-33/4102) 
Safiyya bint Shaybah (r.a) -anasimulia baada ya 
Mwenyezi Mungu kuteremsha amri hiyo, wanau- 
me walikwenda majumbani mwao na kuwasomea 
wake zao, dada zao na mabinti zao. Wanawake 
wakageuza hata nguo zao nzuri kuwa hijjab kujifu- 
nika toka kichwani mpaka miguuni. Kwa kufanya 
hivyo, walionyesha kwa kiwango gani wanaheshi- 
mu na kutii amri ya Mwenyezi Mungu.Inapowadia 
swala ya Fajr wanawake waliwahi nafasi zao kati- 
ka safu za misikiti wakiwa wamejifunika kuto- 
ka juu hadi chini. (Ibn Kathir, Tafsir, [Nur-, 31]) 
Maswahaba walilinda sana mipaka ya maingiliano 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


ya watu wa jinsia tofauti. Wanaume na wanawa- 
ke, ambao walikuwa hawafahamiani kisheria wali- 
kuwa hawachangani pamoja na kila mmoja alikaa 
mbali na mwenzake kuepusha tu ile tu mtihani 
baina yao. Katika maisha ya kijamii ya kila siku 
,siku zote maingiliano kati ya wanaume na wanawake 
yaliwekewa mipaka na pale ilipotokea maingiliano 
baina ya jinsia mbili tofauti basi sheria na nidha- 
mu vilifuatwa. Baada ya yote, si tu Uislamu ulizuia 
dhambi, bali pia ulizuia tabia na mazingira ambayo 
kuchochea mazoezi ya dhambi. Uislamu haukuzu- 
ia tu kufanya zinaa bali hata maeneo na mazingi- 
ra yanayopelekea watu kufanya zinaa kwa kufun- 
ga mianya yote inayochochea watu kufanya hivyo. 
Pamoja na kuweka umuhimu mkubwa wa sala na 
sadaka nyingine siku ya Ijumaa, Uislamu ukawapa 
ruksa wanawake kuswalia majumbani mwao ili tu 
kuepusha maingiliano ya wanaume na wanawake, 
na kupendekeza ni vyema kwa wao kufanya swala 
na maombi yao majumbani badala ya misikitini. 
Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) -alisema: 

“Msikiti bora kwa wanawake ni kona za nyumba 
zao “. (Ahmad, VI, 297) 

Hata hivyo, Mtume wa Mwenyezi Mungu- 
(s.a.w) -hakuwazuia wanawake kuhudhuria misikiti- 
ni na alitoa idhini kwa wale ambao walitaka kufanya 
hivyo.lakini akaelekeza wanawake wanaohudhuria 





Jamii Ya Zama Za Furaha 


misikitini kutojipanga safu sawa na wanaume lakini 
badala yake wakae nyuma yao. 

Baada ya kila sala wawapo msikitini Mtume 
wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) na Maswahaba wali- 
wasubiri wakina mama watangulie kutoka msikiti- 
ni kwanza kuelekea maju mbani mwao kisha wao 
ndio wangetoka. Tu kisha wasingeli kufanya njia yao 
nje. Hasa baada ya sala ya Fajr, ambayo diswaliwa 
kabla ya jua kachomoza, wanawake walijifunika na 
nguo zilivofunika juu ya nguo zao mpaka kichwani 
na kwenda majumbani mwao ili isiwe rahisi kwa 
wao kubainika. Kulikuwa na wakti hata wao kwa 
wao walishindwa kutambuana. Mtume wa Mwen- 
yezi Mungu alipendekeza kutenga mlango mmoja 
wa msikiti kwa ajili ya matumizi ya wanawake 
pekee,ambapo Maswahaba wa kiume hawakutakiwa 
kuutumia mlango huo. (Abu Dawud, Salat, 53/571) 
pia wanawake hawakukatazwa kuhudhuria sala ya 
Eid, lakini kama ilivyo kawaida, sehemu yao ya kusa- 
lia ilikua na umbali fulani pale walipo wanaume. 
Mara baada ya Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) 
kumaliza hotuba yake kwa wanaume, atakwenda kwa 
kina mama na kuwahutubia pia. (Bukhari,Iydayn, 
7-8) siku moja,wakati Mtume wa Mwenyezi Mungu- 
(s.a.w) akitoka msitini aliona wanaume na wanawa- 
ke kwa bahati mbaya wamechanganyika akitembea, 
ambapo akapaza sauti kuwaambia wanawake "... tem- 
beeni kando ya barabara na siyo kutoka katikati. “Kwa 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


kuyasikia hayo, toka hapo hiyo wanawake walianza 
kutembea pembezoni kabisa mwa kuta za barabara 
kiasi kwamba nguo zao zilikuwa zinagusa ukutani. 
(Abu Dawud, Adab, 167-168/5272) 

Aisha- (r.a) aliwaona wanaume na wanawa- 
ke wamechanganya wakati wa kipindi cha Bani 
Umayya alisema, “ Mtume wa Mwenyezi Mungu- 
(s.a.w) angeliona hili,angelipiga marufuku wana- 
wake kuingia misikitini kama ilivyokuwa kwa 
wana wana wa Israeli. “(Bukhari, adhan, 163) 


Nyuso Zao Zilikuwa Na Tabasamu Daima 

“Je, ucheshi ni mbaya?” Mtu mmoja alimuuliza 
Sufiyan Uyaynah ibn- (r.a) -(d. 198AH).” Kinyume 
chake ni sahihi”, alijibu, “ni Sunna; kwani Mtume wa 
Mwenyezi Mungu-(s.a.w) -amesema, ‘ ninayoyatenda 
ni kama ucheshi lakini siku zote ni ya kweli. ‘ 

“(Nuwayri, Nihayatu’l ya Kiarabu ya fi Fununi’l- 
Adab, Cairo, IV, 2) lakini usfanye kumuudhi mtu bada- 
la yake uwe kwa ajili ya kuleta umoja na kupatanisha 
watu. Ibn Qayyim al-Jawziyya (d. 751 AH) anasema: 
“Mtume wa Mwenyezi Mungu-(s.a.w) -wakati aki- 
tenda na akizungumza alionekana mcheshi siku zote, 
ingawa ailyoyasema yote yalikuwa ya kweli .Hotuba 
zake zilijaa metonymy ndani yake ambazo zilitumika 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


kuelezaea ukweli”. (Ibn Qayyim al-Jawziyya, Zadu’l- 
Maad, I, 58) 

Maswahaba walikuwa pia ni wenye furaha 
na kujua jinsi ya kuishi na watu,walijua wapi pa 
kusema nini na kwa nini wamesema hivyo. Pale 
walipohitajika kuwa wachesi walifanya na pale 
walipohitajika kuwa na mazingatio pia walifan- 
ya hivyo,hivyo maisha yao yalikuwa kwa mlinga- 
no huo ulio sawa. Bakr ibn Abdullah(r.a) anasema: 
“Maswahaba mara kwa mara walikuwa wakitaniana 
wao kwa wao kwa kutumia matikiti. Lakini napokuja 
suala la kuhitaji mazingatio walilifanya kwa umoja" 
(Bukhari, al-Adabu’l-Mufrad, no:266). 

Abu Salamah bin Abdurrahman- Mwenye- 
zi Mungu awe radhi nae -anawaelezea Maswahaba 
kama ifuatavyo: 

“Maswahaba walikuwa si watu wa kubwe- 
teka na kukaa bila shughuli ya kufanya.Kati- 
ka mikusanyiko yao walipokuwa na muda kido- 
go basi walisoma mashairi na kusimuliana hadit- 
hi za maisha yao ya zama za Ujinga. Lakini ina- 
potokea mmoja kati yao alikuwa anakabiliwa na 
wajibu wowote kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu, basi 
nafsi yake haikutukia mpaka oale atakapolifanikisha 
lile jambo” (Bukhari, al-Adabu’l-Mufrad, no: 555). 

Thabit bin Ubayd anaelezea: 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


“Sijawahi kumuona mtu makini zaidi kuli- 
ko Zayd ibn Thabit, ingawa pia sijawahi kumu- 
ona mtu mchesi zaidi yake pale nyumbani 
“(Bukhari, al-Adabu’l-Mufrad, hakuna: 286). 
Siku moja Omar- Mwenyezi Mungu awe radhi nae ali- 
muona Bedouin akiomba Baada ya swala ya,akisema 
kiutani, “ ewe mwenyezi Mungu niozeshi kwa mala- 
ika wa peponi “! 

Omar alimwambia: 

“wewe ... unaomba malipo makubwa kwa kazi 
ndogo sana uliyofanya” Kwa mujibu wa taarifa ya 
Abu Bakr as-Saqafl, Maswahaba walikuwa wakisoma 
Our’an na mashairi kwa kupishana siku. (Kattani, 
at-Taratib, II, 236) 

Ibn Abbas- Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
anapokuwa na wanafunzi wake huwasimulia hadithi 
chache, na kisha kusema: 

“Matumbo yetu yanapokuwa na kiu yanywesheni 
utani au baadhi mistari michache ya mashairi, kwani 
nafsi pia huwa zinachoka kupata dawa na hivyo huc- 
hoka kama mwili vile unavyochoka.” 

Alikuwa akifanya hivi huku akileta ucheshi wa 
hapa na pale huku akinukuu baadhi mifano mashu- 
huri ya Waarabu, ambapo baadaye angeweza kuen- 
delea somo, na alikua akirudia utaratibu huu wakati 
wote pale inapohitajka.(Kattani, at-Taratib, II, 237) 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


Abu’d-Darda Mwenyezi Mungu awe radhi nae aliha- 
kikisha anatabasamu pale anapokuwa anazungumza 
chochote, Siku moja, mke wake akamwambia,”nahofia 
watu wanaweza kupata hisia mbaya. “ “ alijibu na 
kusema “ daima kulikuwa na tabasamu katika hotuba 
za Mtume wa Mwenyezi Mungu-(s.a.w). “ (Ahmad, 
V, 198, 199) 

Abdullah ibn Muhammad, mwanazuoni wa kiza- 
zi cha Tabiun, alikuwa mtu wa bashasha na mcheshi. 
Hata pale alipokwenda kumangalia shangazi yake 
Aisha- Mwenyezi Mungu awe radhi nae wakati ana- 
umwa amelala kwenye kitanda alichofia, Abdullah 
ibn Muhammad hakusita kumfanyia mzaha shangazi 
yake. Inasemekana kwamba alimtembelea shangazi 
yake wakati yupo katika sakrat maaut, alimuuliza: 
“Unajisikiaje shangazi yangu kipenzi?” akaendelea 
kumwambia “kwa jinsi nnavyokuona nakuhakrkis- 
hia hii ni hatua ya mwisho kabisa ya kufa kwako”. 
Aisha- Mwenyezi Mungu awe radhi nae alishangaz- 
wa kumwona mpwa wake akiendelea na utani wake 
hata katika mazingira hayo, Aisha Mwenyezi Mungu- 
amrehemu-alisema: “WaUahi, inaonekana utakujua 
kuacha tabia yako!” (Ibn Saad, VIII, 76) 


Kwa Mukhtasari 

Mtume wa Mwenyezi Mungu- (s.a.w) -alikuwa 
na huruma si tu kwa ajili kwa wanadamu lakini pia 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 


kwa vyote vilivyoko ulimwenguni. Muonekano wake 
na nuru yake ya ajabu viliangaza na kumulika mpaka 
katika anga zenye kiza kinene zikimaanisha kuja kwa 
zama mpya amabazo wanaadamu walikua wakizisu- 
biri. Nuru yake iliangaza duniani na kumulika mpaka 
katika anga zenye kiza kinene zikiashiria kuchomoza 
kwa siku mpya ya nusra ambayo mwanadamu alikua 
akisubiri, 

Mioyo ya wanadamu ilifunguka , macho pia 
yakapata kuona neema za Mwenyezi Mungu. Kwa 
Baraka za neema na ujio wake Mtume (s.a.w) Ulim- 
wengu ukapata nusra ya kweli kabisa . 

Mwanadamu akapatanishwa na haki utu wake 
ambao alikosa kwa kipindi kirefu . Alikuwa ni Mtume 
(s.a.w) aliepatanisha mwanadamu na vitu hivi viwili. 

Ni Mtume yuleyule aliyetokea kwenye jamii ili- 
yojaaa uovu lakini Mwenyezi Mungu akamletea kita- 
bu kiwe mwanga wa kuangaza kiza kilichokuwepo 
katika vitabu vingine vilivyokuwepo. 

Hekima na busara vikaingia mioyo ya wanada- 
mu wenye kiu ya utu, ilikua ni mwanzo wa elimu na 
maarifa ya kweli. 

Alikua ni Mtume aliewafunulia wanadam kitabu 
kitakatifu cha Mwenyezi Mungu ambacho hakiku- 
wepo kabla akawa ndiye mkalimani wa lugha zili- 
zokua hazijulikani katika ulimwengu kwa kupigania 




Jamii Ya Zama Za Furaha 


haki zilizopotea mwenye nafsi wanyonge na kuwainua 
daraja kutoka watu dhahili kabisa mpaka kuwa vium- 
be bora katika ulimwengu huu. 

Mwenyezi Mungu akamjalia Mtume (S.AW) 
kuwa mfano bora kwa wanadamu na kumfanya kiigi- 
zo chema kwa watu. Tabia njema na mienendo bora 
ya maisha hayo ukawafikia wanadamu kwa kupitia 
matendo na mawaidha mazuri ya utume (s.a.w) 

Aisha (r.a) alipozaliwa maadili na tabia za Mtume 
(s.a.w) alisema mienendo na tabia zake zilikua kama 
Qur’an. 

Siri nzima ya maisha ya Mtume (s.a.w) ilikua ni 
tafsiri ya Qur’an tukufu aliyoshushiwa yeye bwana 
Mtume katika kutambua mchango mkubwa wa 
Mtume wa Mwenyezi Mungu. 

Mtume (s.a.w) alikua ni mhimili wa maadili 
ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia ya 
mwanadamu. Na wafuasi wake watiifu, Maswahaba 
wa Mtume (s.a.w) walijitahidi kufuata kile alichokise- 
ma wakaiga mienendo yake na kuishika imani. Kum- 
fuata Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani 
juu yake kukawafanya Maswahaba wafuzu na hata 
Mwenyezi Mungu akawasifla katika Qur’an 

Na wale walio tangulia, WA kwanza, katika 
Wahajiri Na Ansari, Na walio wafuata Kwa wema, 
Mwenyezi Mungu ameridhika nao, Na wao wamerid- 





Walitilia Umuhimu Mkubwa Juu ya Malezi ya Kiislamu 

hika naye; Na amewaandalia Bustani zipitazo Mito 
kati yake, na wadumu humo milele. Huko ndiko kufu- 
zu kukubwa. (At-Tawbah, 100) 

Ewe Mwenyezi Mungu ... tujaalie sisi kuwa na 
tabia na maadili mema ya kiislam, uturuzuku rizki za 
halalli na utufanye ni waja wenye kuyasikia maneno 
yako na ya Mtume wa Mwenyezi Mungu na kisha 
kuyafuata,utupeshe na njia ya wale uliowakasirikia 
na utufanye wenye tabia na mienendo kuwa kama ya 
Mtume wako Muhammad (s.a.w) Ikatika Qur’an. 


Amin! 





YALIYOMO 


Dibaji.5 

Wapendwa Wasomaji!.8 

Jamii Ya Watu Wa 

Zama Za Furaha.9 

Jamii Ya Watu Wa Zama Za Furaha.11 

Imani Zenye Kudhalilisha Katika Zama Za 

Ujahiliya.12 

Kumtumikia Mwenyezi Mungu Na Kuwahudumia 
Viumbe Wake Yaliyopuuzwa Kwa Maslahi Ya 

Kidunia.17 

Mabaki Ya Sifa Za Kimaadaili Yalipotoshwa 

NaKugeuzwa .17 

Muujiza Mkuu Wa Mtume (s.a.w): 

Mtu Wa Asr-U Saadah.24 

Zama Za Furaha Ziliwaibua Watu Wa Mfano.25 













Jamii Ya Zama Za Furaha 


Maswahaba Walipata Nini Kutoka Kwa Mtume 

Aliyebarikiwa (s.a.w)?.27 

Uislamu Unasambaa Kwa Haraka Kama Mwanga 

Wa Alfajiri.29 

Hisia Za Kiroho Ziliimarika Na Kustawi.30 

Akili Na Moyo Vilikuwa Sawia Katika Utendaji 

Kazi.33 

Kutafakari Ndiyo Iliyokuwa Nguzo.35 

Kulingania Uislamu Ndio Kazi Waliyoipenda Na 

Kuifurahia Mno.35 

Walishikamana Na Qur’an .38 

Mambo Ya Yaliyowaelekeza Kwenye 

Qur’an Tukufu.40 

Binadamu Wote Waliwastaajabia.41 

Maadili Ya Kiislamu Yanatekelezeka, 

Sio Nadharia.42 

Msisimko Wa Imaan Katika Jamii 

Ya Asr-U Saadah.45 

Msisimko Wa Imaan Katika Jamii 

Ya Asr-U Saadah.47 

Walikimbilia Kujiunga Na Safu Za Uislamu.48 

Hawakusita Kujitolea Maisha Yao Kwa 

Ajili Ya Imaan.49 

Walipambana Na Kufanya Hijra Kwa Ajili Ya 
Kulinda Imani Yao.55 




















Yaliyomo 


Msisimko Wa Ibada Katika Zama Za Furaha.61 

Msisimko Wa Ibada Katika Zama Za Furaha.63 

Walikuwa Waangalifu Kutunza 

Udhu Wao Wakati Wote.63 

Swala Il ik uwa Nuru Ya Macho Yao.67 

Hawakujitenga Na Jamaa.71 

Walitoa Zaka Na Sadaka Hali 

Ya Kuwa Ni Wenye Furaha.73 

Kujitolea Ilikuwa Kiini Cha Maisha Yao.78 

Walizipokea Kwa Shauku Hijja Na Umrah.86 

Walienzi Sana Kujifunza Qur’an Na Sunnah.90 

Walitafuta Tiba Na Ponyo Kutoka 

Katika Qur’an Tukufu.97 

Walikuwa Wakitubu Wakati 

Wa Mapambazuko.100 

Walikuwa Wenye Bidii Kwenye 

Matendo Ya Ibada.104 

Walikuwa Wakishindana Kutenda Mema.104 

Walifuata Sunnah Hatua Kwa Hatua.107 

Ukomavu Wa Kimaadili 

Katika Zama Za Furaha.113 

Ukomavu Wa Kimaadili Katika 

Zama Za Furaha.115 

Walikuwa Vilele Vya Unyenyekevu.116 






















Jamii Ya Zama Za Furaha 


Walikuwa Bahari Ya Huruma.118 

Walipenda Kuwasamehe Watu Kwa Ajili 

Ya Mwenyezi Mungu.121 

Walijipamha Kwa Sifa Mhili Za Mtume: 

Mkweli (Al-Sadiq) Na Mwaminifu(Al-Amiin). 126 
Walikuwa Wingi Wa Huruma Katika 

Ukarimu Na Kutoka Wahinafsi.128 

Waliepuka Israfu.132 

Walitilia Umuhimu Mkuhwa Juu Ya Malezi 
Ya Kiislamu.137 

Maadili Yao Ya Kihiashara Yahkuwa 

Ya Kipekee.138 

Udugu Wao Wa Kiislamu 

Ulikuwa Wa Aina Yake.139 

Jamii Ilitawaliwa Na Kuheshimiana 

Na Kuwajali Wengine.144 

Walijizuia Na Zinaa.147 

Nyuso Zao Zilikuwa Na Tahasamu Daima.151 

Kwa Mukhtasari 


154 














































































































































